Ang Katotohanan 
Tungkol Sa 
IGLESIA NI CRISTO 
1914 






NIHIL OBSTAT: 


Rev. Fr. Paul Seholl, SVD 
Vicar General 

IMPRIMATUR; 

f Simeon Valerio, SVD, DD 
Obispo ng Mindoro 


Publisher 

DIVINE WORD PUBLICATIONS 

1980 All Rights’ Reserved 

Ang aklat na ito ay sinulat hindi upang maging sanhi ng pagtatalu-talo 
at pakikipaglaban sa ibang relihiyon lalo na sa Iglesya ni Felix M. Ysagun 
kundi upang bigyan ng kaukulang impormasyon at kaalaman ang mga 
mananampalatayang Katoliko at upang panatilihin at patibayin ang kanilang 
pananampalataya. Hindi ito naghahangad na sirain ang anumang paniniwala 
kundi pag-isahin ang mga tao sa katotohanan. Ito ang nais ni Cristo, kaya 
bago niya lisanin ang daigdig na ito ay nanalangin siya sa Ama ng ganito: 
“Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng lyong 
pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila’y maging isa, kung 
paanong tayo’yiisa” (Juan 17:11). 



MGA NILALAMAN 


I. Hango sa munting aklat na “The Iglesia ni Cristo” P. 3-17 
Sinulat ni Joseph J. Kavanagh, S.J. 

A. Paunang Salita P. 4 

B. Ang Talambuhay ni Felix Manalo (kalakip ang sulat ni Rosita 
Trillanes na hango sa munting aldat ni Lino Javier na 
pinamagatang Anghel ba o Haring Solomon si Felix 
Manalo? p. 4-6). P. 4-7 

C. Ang Kasaysayan at Pagkakatatag ng INK P. 7 

D. Ang Aral at Doktrina na INK P. 7-9 

E. Ang Kamalian ng Aral ng Iglesya ni Cristo P. 9-11 

II. Mga Aral sa PASUGO na tinipon ni Julian Pinzon P. 12-41 

III. Hango sa Anghel Ba o Haring Solomon si Felix Manalo? 
Sinulat ni Lino D. Javier (1952) 

A. Si Solomon at si Manalo P. 42 

B. Ang Anghel at si Manalo P. 42 

C. Babala P. 43 


- 3 - 



PAUNANG SALITA 


Sa nakaraang maraming taon, tatlong magkakaibang kilusan ang nagpahina 
ng pagkakaisa ng mga Pilipino sa kanilang pananampalatayang Katoliko. 
Ang una ay pinamunuan nina Isabelo delos Reyes at Gregorio Aglipay. Ang 
pansamantalang tagumpay nito ay dahilan sa dalawang bagay: ang kanilang 
pagkamakabayan ng mga Pilipino at ang di lubos na pagkaunawa sa kaibhan 
ng Iglesya Independiente at ng kanilang kinamulatang Pananampalataya. 
Dahilan sa pagkakahiwalay sa dalawang magkakaibang pangkat, nawalan ng 
katanyagan at kasiglahan ang relihiyong Aglipay. 

Ang ikalawang banta sa pagkakaisa sa pananampalataya ay nangyari noong 
dumating ang mga Amerikanong misyonerong protestante. Sila ay tumayong 
guro sa mga paaralan noong panahon ng pagsakop ng mga Amerikano sa 
ating bansa. Subalit hindi rin sila gaanong natagumpay sa pagpapakalat ng 
kanilang pananampalataya. 

Ang ikatlong kilusan, ay katulad din ng nauna, na dito mismo sa ating bansa 
nagsimula. Ang nagtatag noon ay si Felix Ysagun (Manalo) bago nagsimula 
ang unang Digmaang Pandaigdig. Subalit iyon ay hindi naging tanyag 
hanggang sa matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig: Sa ngayon Ito ay 
isang samahang lumalaki at lumalaganap at isa sa pinakamalakas na kalaban 
ng Simbahang Katoliko dito sa Pilipinas. 

Ang susunod na mga pahina ay naghibigay ng mga impormasyon tungkol 
sa Iglesya ni Cristo at sa nagtatag nito na walang iba kundi si Felix Manalo 
YSagun. 


ANG TALAMBUHAY NI MANALO 

Si Felix Manalo Ysagun ay isinilang sa Calzada, Tipas, Taguig, Rizal, noong 
Mayo 10, 1886. Ang kanyang ama ay si Mariano Ysagun at ang kanyang ina 
ay si Bonifacia Manalo. Pinili ni Felix na gamitin ang apelyido ng ina, at ayon 
sa mga taga Taguig, iyon ay ginawa niya nang kanyang itatag ang Iglesya 
ni Cristo (INK) sapagkat ang Manalo ay nangangahulugan ng “masayang 
pananagumpay”. 

Noong siya ay bata pa ay hindi siya nagkaroon ng gaanong pormal na pag- 
aaral. Natuto siyang bumasa at sumulat sa pamamagitan ni Maeario Oeampo, 
subalit ang pag-aaral niyang ito ay napatigil dahil sa rebolusyon noong 1896. 
Pagkatapos noon, siya ay nanatili na lamang sa bahay at tumulong sa kanyang 



ina sa gawain sa bukid, pangingisda, paggawa ng salakot at sumbrero para 
ipagbili. 

Kahit na siya ay bininyagan at pinalaking Katoliko, ay maaga niyang nakasama 
ang mga Protestanteng misyonero. Noong taong 1900, siya ay nagsimulang 
umanib sa Methodist Episeopal Church. Hindi siya dito nasiyahan kaya 
siya ay lumipat sa Ellinwood Presbyterian Sehool. Subalit hindi pa rin siya 
nasiyahan doon kaya siya ay lumipat naman sa ehristian Mission, at naging 
mangangaral doon. Pagkalipas ng ilang panahon siya ay muling umalis at 
lumipat naman sa Seventh Day Adventist. Dito, siya ay gumugol ng panahon 
sa pag-aaral ng Bibliya, sumulat sa kanilang pahayagan at naging ministro. 
Subalit ang pag-aaral niya ng Bibliya ay nagbigay sa kanya ng mga pag- 
aalinlangan tungkol sa mga aral at doktrina ng Adventista, kaya siya ay 
nagpasyang muling umalis at mangaral ng sarili at magpahayag ng Mabuting 
Balita ayon sa kanyang pagkaunawa doon. Sinabi rin ng mga taga Taguig na si 
Manalo ay sumali rin sa relihiyong Colorum, at ang kanyang paglilipat-lipat 
ay nagtapos lamang nang itatag niya ang INK noong 1914. Bago nangyari ang 
pagtatatag na ito, siya ay nakapag-asawa at nagkaroon doon ng anim na anak. 

Ang itinatag niyang simbahan ay hindi tinanggap ng mga taga Taguig, at 
maging ang kanyang malalapit na kamag-anak ay hindi sumapi sa simbahan 
niyang iyon. Hindi sila naniniwalang iyon ay galing sa Dios at para sa kanila 
iyon ay isa lamang paraan ng negosyo o hanapbuhay. 

Ang kanyang pag-uugali ay lubos nating mauunawaan sa pamamagitan ng 
sulat ng nagngangalang Rosita Trillanes na napalathala sa Otheial Gazette, 
Vol. 1, July 1942, na hinango naman namin sa munting aklat na sinulat ni 
Lino Javier at pinamagatang “Anghel ba o Haring Solomon si Felix Manalo?” 
p. 4-6. 

Ganito ang nilalaman ng liham na iyon: 

Mga kapatid: 

Dahil sa pag-ibig ko sa Iglesya at ukol sa inyong kabutihan ay sumulat ako 
sa inyo upang magtapat ng bagay na talagang nangyari sa akin at ng mga 
bagay na aking nasaksihan at nalaman sa panahon ng dalawang taong 
pagkatigil ko sa Central. Ako ay isang dalaga na naging kaanib ng Iglesya ni 
Cristo sa Batangas. Ako ay kinapootan at itinakwil ng aking mga magulang. 
Sa paniwala kong ako’y makakatagpo ng pag-aampon ay pumayag ako kay 
kapatid na Jacinto Torres na dalhin niya ako sa opisina Central. Noong ako 

- 5 - 



ay naroon ay naranasan ko ang lubhang napakapait at napakasakit sa buhay 
ng dalaga gaya noong lapastanganin ako ni Manalo na itinuturing kong isang 
ama. Noong una ay niligawan niya ako ngunit nang tumanggi ako sa kanyang 
mga ninanais ay binugbog at hinataw niya ako ng aking ikinawala ng malay- 
tao. At noong ako’y wala nang malay-tao ay ginawa niya ang kahalayang ibig 
niya sa akin. Doon ay lubhang naghirap ako dahil sa masamang palakad sa 
akin, paghataw at pagbabanta na tinatanggap ko kailan ma’t tumututol ako sa 
mahahalay niyang nais sa akin. 

Marami din akong nasaksihang mga ginahasa ni Felix Manalo, ang iba ay 
mga dalaga; ang iba ay mga asawa ng mga kaanib; samantalang ang isa ay 
asawa ng isang Ministro. Sinabi ni Manalo sa akin ang tungkol sa mga ibang 
kanyang ginawan ng kahalayan, noong ako’y kanyang hinihikayat na pumayag 
sa kanyang mga ninanais. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa tatlumpung 
mga babaing kanyang pinagsamantalahan. Hindi ko maaaring ihayag ang 
kanilang mga pangalan upang pagtakpan ang kanilang karangalan, ngunit 
madalas silang nagpupunta sa Opisina. Sa piling ko ay pinagsikapan niyang 
ginahasa ang isang dalaga na pagkatapos ay nagbuntis at iyon ay nangyaring 
napapunta din sa opisina eentral ukol sa tanging pagkakataong may 
kaugnayan kay Manalo. Marahil ang dahilan kung kaya si Liloy ay nagbitiw, 
ay sapagkat sinikap ni Manalong pilitin si Amada. Ang lahat ng mga itong 
kanyang nilapastangan ay nangatatakot magsabi sapagkat sila’y binalaang 
papatayin kung sila’y magsasabi, katulad ng ginawa niya kay Basilia Santos 
ng Paeo, na itinuturo niya si Manalo, bilang ama ng kanyang dalawang anak. 
Naging balitang-balita Ito sa Paeo. 

Bago nagpunta si Manalo sa Ameriea, ay dinala niya ako sa bahay ng mga 
Protaeio, sa Pasay. Ngunit noong wala pang isang buwan ay dumating 
siya upang kunin niya akong pabalik, nangangambang baka sinabi ko sa 
mga Protaeio ang lahat ng kanyang inasal at ginawa sa akin; noong ako’y 
tumangging sumama sa kanya ay binalaan niya ako ng masama at tinakot 
niya ako ng isang rebolber at sa pamamagitan ng lakas ay pinilit niya akong 
sumama sa kanya. Pagkatapos nito ay pinalayas niya sa Iglesya ang mga mag- 
anak ng Protaeio at pinaratangan ng kabulaanan. 

Kanyang ginugugol ang lahat niyang buwanang sahod na Pl,300.00 ukol 
sa mga babae at sa mga mahahalay na mga gawain, samantalang ang abang 
manggagawa ng Iglesya ay tumatanggap lamang ng P5.00, P10.00, P15.00, 
P20.00 isang buwan. Ang nangyayari sa lahat ninyong mga abuloy na iniaalay 
sa Dios, ay nagpupunta sa kanya at bagay na kanyang ginugugol ukol sa 
lahat niyang mahahalay na gawa. Sinabi ko kay kapatid na Doro ang lahat 

- 6 - 



ng bagay na ito noong si Manalo ay naroon pa sa Ameriea. Sa ganitong 
paraan ay pababayaan ba ninyong pagmalabisan ni Manalo ang mga kaanib 
at tanggapin ang Iglesya sa ngalan ng Dios...? Hindi ba ninyo iniibig ang 
Iglesya...? Ang inyong asawa at mga anak na babae ay nasa panganib sa 
kasawian sa mahahalay na pita ng taong iyan na ipinalalagay at kinikilala 
ninyong bilang tagapagturo ng mga salita ng Dios. 

Ipinagtatapat ko sa inyo ang lahat ng bagay na ito, ipinauubaya ko sa inyo ang 
kapasiyahan na magagawa ninyo kung tunay na iniibig ninyo ang Iglesya at 
ang Dios. Sa paghimok sa babaeng iniibig niya maging siya ay isang dalaga 
o isang may asawa, ay binabanggit niya ang maraming asawa ni Solomon at 
inaangkin niyang ang taong sinugo ng Dios, ay dapat gawing maligaya at ang 
pagpayag na pagsang-ayon sa kanyang mga ninanais ay isang kapuri-puring 
gawa sa mga mata ng Dios. Matatanggap ba ng inyong mabuting diwa ang 
walang kaayusang ito...? Nasa inyo ang kapasiyahan. 

Ang inyong kapatid na naging sawing palad dahil sa malabis na pagtitiwala, 

ROSITA 


ANG KASAYSAYAN AT PAGKAKATATAG NGINK 

Ayon sa mga taga Taguig, si Manalo ay nagbalak nang magtayo ng kanyang 
simbahannoonpangtaong 1911. Subalitiyonaynaisakatuparanlamangnoong 
1914, sa Punta, Santa Ana, Maynila; at tinawag na Iglesya ni Kristo (INK). Ang 
punong tagapagtatag ay si Felix Manalo sa tulong ng ilang kasamahan. Noong 
Hulyo 24, 1914, ito ay ipinatala sa Insular Government bilang Gorporaeion 
Unipersonal sa pangalang INK. Bilang isang korporasyong pag-aari ng isang 
tao lamang, siya lamang ang kinilala ng batas na may kapangyarihan doon. 
Kaya nga ang pagpapalakad at pamamahala ng INK at mga ari-arian noon, 
ayon sa batas, ay nasa kamay lamang at sa sinumang nais niyang pumalit sa 
kanya bilang pinuno. 

Ang INK ay muling ipinatala pagkalipas ng walong taon, April 19, 1922 sa 
Kawanihan ng Pangangalakal at Industriya sa ilalim ng pangalang “Iglesya ni 
Cristo”, “Iglesia de Cristo”, at “Church of Christ”. 

ANG ARAL AT DOKTRINA NGINK 

Ayon sa INK, ang tunay na Iglesya ni Cristo ay itinatag ni Cristo mismo sa 



Jerusalem. Iyon ay naglaho sa daigdig noong nagkaroon ng Iglesya Katolika 
Romana — na ayon kay Manalo ay naganap noong ika-4 na siglo, at nang ang 
relihiyong Katoliko ay naging opisyal na relihiyon ng Pamahalaang Romano. 

Ayon pa rin kay Manalo, ang matagumpay na paglaganap ng Simbahang 
Katoliko ay unti-unting nagpawala sa tunay na Iglesya ni Cristo. Ang tunay 
Iglesya ay muling lumitaw lamang noong taong 1914 nang ito ay itatag ni 
Manalo. Ayon sa kanya ang pagkawala at muling paglitaw nito ay parehong 
inihula, kaya ang kanyang ginawa ay ayon pa rin sa Bibliya. Itinatanggi ng 
INK ang aral ng Katoliko tungkol sa Banal na Trinidad. Ang Ama lamang ng 
Dios. Ang Espiritu Santo ay espiritwal na nilikha na ipinadala bilang sugo ng 
Dios. Si Cristo ay hindi Dios, sapagkat maliwanag na nakasulat sa Bibliya na 
siya ay tao, at mababa kaysa Ama. Subalit kahit na tao lamang, siya ay dinakila 
ng Dios sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng tanging handog at biyaya 
na magkaroon ng tungkuling higit pa sa alin mang tao. Siya ang nagtatag ng 
iisa at tunay ng Iglesya dito sa lupa, at ang tanging tagapamagitan ng Dios at 
ng tao. Dahilan sa kanyang mapanligtas na kamatayan nakamtan niya ang 
kapatawaran para sa mga tao at ang kanilang kaligtasan. Upang makamit ng 
tao ang bunga ng kanyang gawang pagliligtas, ang tao ay kailangang maging 
kaanib ng kanyang Katawan na walang iba kundi ang INK. Ang hindi kaanib 
ng INK ay walang kaligtasan. 

Ang Sakripisyo ng Banal na Misa na isinasagawa ng mga paring Katoliko ay 
tinatanggihan din ng INK, at ang batayan ng kanilang pagtanggi ay ang sulat 
sa mga Hebreo 7:27, na nagsasabing si Cristo lamang ang Kataas-taasang 
Pari, at: “Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang 
maghandog ng mga hain araw-araw, una’y para sa sarili nilang kasalanan, at 
pagkatapos, para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus — at 
ito’y pangmagpakailanman — nang ihandog niya ang kariyang sarili. Ayon sa 
Iglesya, walang nakaulat na ang mga apostol ay nag-alay ng Banal na Misa. 
Ang Huling Hapunan ay isa lamang ala-ala, hindi isang sakripisyo. Kaya ang 
Iglesya ay nagkakaroon ng pag-aalaala sa Huling Hapunan, upang tuparin 
ang sinabi ni Cristo, “Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin” ngunit 
wala silang pang araw-araw na Misa; iyon ay isang kulto, na naglalaman ng 
pagsamba, panalangin, awit at mga sermon. 

Ang iba pang paniniwala ng mga Katoliko na hindi tinatanggap ng mga INK 
ay: ang maka-Dios na pinagmulan ng Iglesya Katolika, ang kapangyarihan 
ng Papa, ang di pagkakamali ng kanyang aral, ang pagiging tunay ni Cristo 
sa Banal na Eukaristiya, ang Pagpapari, Purgatoryo, Kumpisal, Ang Banal na 
Pagkakatawang tao, ang pagkawalang kamatayan ng kaluluwa, Panalangin sa 

- 8 - 



mga Santo at Santa at sa Mahal na Birhen, ang Paggalang sa mga Imahen at 
iba pa. 


ANG KAMALIAN NG ARAL NG IGLESYA NI CRISTO: 

Una sa lahat, hindi makatarungan na sabihin ni Manalo na inihula sa 
Bibliya ang ganap na pagkawala ng Simbahan na itinatag ni Cristo sa lupa. 
Maraming inihulang darating na maling aral at ito nga ay nangyayari, subalit 
hindi nasusulat sa Bibliya na ang Simbahang itinatag ni Cristo ay ganap na 
maglalaho. Sa katunayan, si Cristo ay nangako na iyon ay mananatili. Sa 
pagtatatag ng kanyang Simbahan ay sinabi niya: “... at hindi makapananaig 
sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan” (Mateo 16:18). At bago 
siya umakyat sa langit, pagkatapos niyang ibigay ang utos sa kanyang mga 
alagad na ipangaral ang Mabuting Balita sa lahat ng bansa, ay idinagdag 
niya: “Tandaan ninyo: ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng 
sanlibutan” (Mateo 28:20). Ang mga salitang “ako’y sasainyo” ay pangako ni 
Cristo sa kanyang mga alagad at sa kanilang mga kahalili, na siya ay patuloy 
na tutulong sa pagpapalaganap ng kanyang Simbahan. 

Mali rin ang mga INK sa kanilang pagtanggi sa pagka Dios ni Cristo, sa 
kanilang batayang nasusulat sa Bibliya ang kanyang pagiging tao. Hindi 
kailanman itinanggi ng Simbahang Katoliko na si Cristo ay tao. At hindi rin 
itinatanggi na nakasulat sa Bibliya na siya ay tao, at bilang tao siya ay mababa 
kaysa Dios Ama. Subalit pinaninindigan din ng Simbahang Katoliko na ang 
Bibliya ay nagtuturo rin na si Cristo, maliban sa siya’y tao, ay tunay rin at 
totoong Dios. 

Marami ring nakasulat sa Bibliya ang magpapatunay ng pagiging Dios ni 
Cristo. Ang pagiging tunay na tao ni Cristo ay tinatanggap ng mga Katoliko — 
na si Jesu-Cristo ay ang Dios na tao — na siya ang Dios Anak, ang ikalawang 
persona ng Trinidad — na siya ay may dalawang kalikasan, ang maka-Dios 
na kalikasan at ang makataong kalikasan. At sapagkat siya ay may kalikasan 
ng Dios at ng tao, siya ay naisasalaysay sa Bibbya kung minsan bilang Dios at 
kung minsan naman bilang tao, kung minsan ay kapantay ng Dios, at kung 
minsan ay mababa kaysa Dios. 

Itinatanggi ng INK ang pagiging Dios ni Cristo, at bunga nito, ay nagpipilit 
sina Manalo at ang kanyang mga tagasunod na sirain o ibahin ang kahulugan 
ng nakasulat sa Bibliya na nagpapatunay ng pagka-Dios ni Cristo. Narito ang 
ilang halimbawa: Ang paghahayag ni Tomas ng kanyang pananampalataya 
na siyang tumapos ng kanyang pag-aabnlangan at di paniniwala, noong ang 

-9- 



ating Panginoon ay napakita sa kanya pagkatapos ng muling pagkabuhay, 
ay ipinaliwanag sa isang paraang para bang ang sinabing iyon ni Tomas ay 
itinapon sa kalawakan, kahit na sinasabi sa Bibliya na iyon ay kay Cristo 
sinabi. “Sumagot si Tomas, ‘Panginoon ko at Dios ko !“ (Juan 20:28). 

O sinasabi rin nila na ang pagpapahayag ni Tomas na ito ay naglalarawan ng 
maling paniniwala ng isang naguguluhang apostol na hindi pa nakakatanggap 
ng Espiritu Santo, kaya nagkamali siyang tawaging Dios si Cristo. Subalit 
maliwanag ding nakasulat doon na pumayag si Cristo sa ganitong 
pagpapakilala ng pananampalataya si Cristo ba ay nadaya rin tungkol sa 
kanyang sariling katauhan, at nangailangan pa ring babaan ng Espiritu Santo 
sa Pentekostes bago niya malaman ang katotohanan? 

Ganoon din sa nilalamam ng sulat ni San Pablo sa mga taga Filipos 2:5ff, Ito ay 
inalisan ng INK ng tunay na kahulugan: “Magpakababa kayo tulad ni Cristo 
Jesus: Na bagamat siya’y Dios, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Dios, 
Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka Dios, nagkatawang tao 
at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya’y nagpakababa at naging 
masunurin hanggang kamatayan.” Ang talata ay malinaw na naglalarawan ng 
pagkakatawang-tao ni Cristo — na ang anak ng Dios, kapantay ng Ama sa 
lahat ng bagay, ay nagpakababa kinuha ang kalikasan ng tao at namuhay na 
tunay na tao na may kanyang kahinaan at limitasyon. 

Ang isa pang halimbawa ng pagkakamali ng INK ay ang pag-aakalang sa 
kanilang pagsasagawa ng “Santa Cena” ay talagang tinutupad nila ang bilin 
ni Cristong “Gawin ninyo Ito bilang pag-alaala sa akin”; samantalang ang 
mga Katoliko sa pamamagitan ng pagdiriwang ng Banal na Misa ay hindi 
sumusunod sa aral na nakasulat sa Bibliya. Tunay ngang sa pagsasagawa 
ng mga INK ng “Santa Cena” ay inaalaala nila si Cristo; subalit hindi nila 
sinusunod ang kanyang salita: “GAWIN NINYO ITO.... ‘Ang salitang ITO 
ay tumutukoy sa mga kilos at salita ni Cristo, noong kinuha niya ang tinapay 
at alak at ginawa iyong tunay niyang Katawan at Dugo at inialay Iyon sa 
Ama bilang sakripisyo para sa mga tao. Kaya nga upang maisakatuparan ng 
mahusay ang biling Ito ni Cristo kaliangang gawin din ang katulad ng pag- 
aalay na ginawa niya bilang pag-alaala sa kanya. 

Ang sumusunod na mga tanong at sagot ay nagpapatunay lamang na ang mga 
aral ng Iglesya ay magkakasalungat at walang pagkakaisa. Ang may akda nito 
ay hindi gumamit ng anumang reperensya kundi ang sarili na ring babasahin 
ng INK na walang iba kundi ang PASUGO. Ganito ang sinasabi ng may akda: 


- 10 - 



“Ang ginamit kong mga reperensya ay pawing hango sa Magasing 
Pasugo ng INK. Kung mapapatunayan ng sinuman na hindi totoo 
ang mga pagkakabanggit ay nakalaan akong magbigay ng mahalagang 
pabuya o kaya ay ihabla sa hukuman. 

Dahil dito mga kababayan kong kinauukulan, suriin ninyong mabuti 
ang nasusulat sa susunod na mga pahina”. 

Julian A. Pinzon 


- 11 - 



A. “SI JESU-CRISTO’Y SINUGO NG DIOS UPANG MAGTATAG NG 
IGLESYA” 

1. PASUGO Mayo 1963, p. 13: 

“Noong tumalikod ang bayang Israel at sumamba sa diyus-diyosan ay 
nagsugo ang Dios upang magtatag ng Iglesya” 

2. PASUGO Setyembre 1940, p. 1: 

“Dapat malaman ng lahat, ayon sa Bagong Tipan, ang tunay na INK ay si 
Cristo ang nagtatag sapagkat siya ang sinugo ng Dios sa pagtatatag nito”. 

3. PASUGO Nobyembre 1940, p. 23: 

Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesya ang magiging dapat sa 
Dios. Kung sino — ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! Sino mang 
tao — maging marunong o mangmang, maging dakila o hamak — ay 
walang karapatang magtayo ng Iglesya”. 

4. PASUGO Mayo 1968, p. 7: 

“Ang tunay na INK ay iisa lamang. Ito ang Iglesyang itinayo ni Cristo. 
Kung mayroon mangnagsisibangon ngayong mga Iglesya at sasabihing 
sila man ay Iglesya ni Cristo rin, ang mga ito ay hindi tunay na Iglesya ni 
Cristo kundi huwad lamang”. 

5. PASUGO Mayo 1954, p. 9: 

“Alin ang tunay na Iglesya? Ang Iglesyang itinayo ni Cristo sa Jerusalem”. 
ANG KABUUAN NG NASA ITAAS NA MGA TALATA AY GANITO: 

1. Sinasariwa nila sa atin, ng mga tagapagtaguyod ng INK na lumitaw sa 
Pilipinas noong 1914, na si Cristo lamang ang tanging makapagtatayo 
ng Iglesyang magiging dapat sa Dios, at walang sinumang taong 
makapagtatayo ng Iglesya maging marunong o mangmang. 

2. At ipinababatid pa rin nila na iisa lamang ang Iglesyang itinayo ni Cristo at sa 

Jerusalem niya itinayo noong unang siglo. 

B. SI FELIX MANALO’Y SINUGO NG DIOS UPANG MAGTATAG NG 
IGLESYA” 

1. PASUGO Agosto-Setyembre 1964, P. 2, 5: 

“Sino ang sinugo ng Dios upang maitatag ang Iglesya sa Pilipinas? Sa Isaias 

- 12 - 



46:11, ay ganito ang sabi: ‘na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa 
silanganan ang taong gumagawa ng akingpayo mula sa malayong lupain” 
(Si Felix Manalo). Ayon sa kumakaaway sa INKsinasabi raw sa Rehistro na 
si Felix Manalo ang nagtatag ng INK”. 

2. PASUGO Mayo 1967, p. 14: 

“Sa panahong ito ngmga wakas ngLupa na nagsimula sa unang Digmaang 
Pandaigdig ay tatawag ang Dios ng kanyang huling sugo upang itatag ang 
kanyang huling Organisasyon. Kunggayon anglNK na lumitawsa Pilipinas 
noong 1914, ay siyang Organisasyong Pinangunahan o Pinamahalaan ni 
Felix Manalo”. 

3. PASUGO Hulyo 1955, nasa panakip: 

“lyon ang Iglesya ni Cristo na dapat pasukan ng lahat ng tao; at ang tanging 
sugo’y si kapatid na Felix Manalo.” 

4. PASUGO Hulyo 1952, p. 4: 

“Kung ang babatingan ng pag-uusap ay ang nagtatag, dapat na siya ang 
may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at turo na 
ipinatutupad” 

ANG KABUUAN NAMAN NG MGA TALATANG NAPAPAILALIM SA 
TITIK NA B AY GANITO: 

1. Ipinaaalaala nila sa atin na si Felix Manalo raw ang Sinugo ng Dios na 
nagtatag ng Iglesyang kanilang kinaaaniban, at si Kapatid nilang F. 
Manalo daw ang siyang tanging sugo sa Iglesya na lumitaw sa Pilipinas 
noong 1914. 

2. At tinatanggap din nila na sinasabi raw sa Rehistro na si Felix Manalo 
ang nagtatag. 

Ang sinasabi nilang ito na ating hinango sa kanilang PASUGO ay tumpak 
at walang pagtatalo sapagkat iyan nga ang buong katotohanan, ngunit ang 
mga katotohanang ito ay sila-sila na rin ang nagpapawalang saysay gaya 
nitong nasusulat sa mga PASUGONG sumusunod: 

a. PASUGO Enero 1964, p. 6:” 

“Sino ang tunay na nagtayo ng Iglesya ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas 
noong 1914? Hindi ang kapatid na si Manalo kundi ang Dios at si Cristo”. 


- 13 - 



b. PASUGO Mayo 1964, p. 15: 

“Tinatanggap halos ng lahat na sa Dios at kay Cristo ang INK na itinayo 
ni Cristo sa Jerusalem noong unang siglo. Datapuwat ang INK sa huling 
araw na ito na lumitaw sa Pilipinas noong 1914 ay hindi nila kinikilalang 
sa Dios at kay Cristo. Ito ay nagpapanggap lamang na INK ngunit ang 
totoo raw ay Iglesya ni Manalo. Walang katotohanan ang kanilang palagay 
na ito sapagkat walang Iglesyang kanya si Kapatid na Manalo”. 

ANG SINASABINILANGITO AY PINAGMUMULAN NG KAGULUHAN, 
SAPAGKAT IPINAGLALABAN NILA NG PUKPUKAN SA LARANGAN 
NG DEBATE, MAGING SA PALATUNTUNAN NG RADYO. DAHIL 
DITO, PINAGSIKAPAN NATING ISULAT SA MUNTING BABASAHING 
ITO ANG MGA PATOTOO NA HINDIANG DIOS AT KAY CRISTO ANG 
IGLESYANG IYAN NA ITINATAG LAMANG NI FELIX MANALO. 

NGAYON AY LIWANAGIN NATIN ITO SA PAMAMAGITAN NG MGA 
TANONG AT SAGOT UPANG MAUNAWAAN NATIN ANG BUONG 
KATOTOHANAN AT MGA KAMALIAN: 

1— T: Totoo ba o hindi totoo na si Felix Manalo ang siyang nagtatag ng 
INK—1914? 

S: Angpasasagutin natin ay ang kanilangPASUGO na napalathala noong 
Agosto-Setyembre 1964, p. 5: 

“Kailan napatala sa Pamahalaan o narehistro ang INK sa Pilipinas? 
Noong Hulyo 27, 1914. Tunay nga na sinasabi sa rehistro na si Kapatid 
na F. Manalo ang nagtatag ng INK”. 

Maliwanag kung gayon na si G. Felix Manalo ang nagtatag at hindi 
ang Dios at si Cristo. 

2 — T: Sino ang may-ari ng Iglesyang itinatag ni Ginoong Felix Manalo? 

S: Angsagot ngPASUGO Mayo 1952, p. 4 ay ganito: 

“Kung ang babalingan, ng pag-uusap ay ang nagtatag, dapat na siya 
ang may-ari ng itinatag, at sa kanya rin manggagaling ang mga aral at 
turo na ipinatutupad”. 

Lalong lumilinaw na si Felix Manalo ang nagtatag at may-ari nitong 
tinagurian nilang INK na nairehistro sa Pilipinas noong Hulyo 27, 
1914 at hindi sa Dios at kay Cristo kundi nagpapanggap lamang, 

- 14 - 



baka sakali’y makalusot! 


3 — T: Mayroon bang karapatan na magtayo ng Iglesya ang isang tao, na 

katulad ni Felix Manalong tao? 

S: Ang PASUGO rin nila ang sasagot, na napalathala noong Nobyembre 
1940, p.. 23: 

“Iisa lamang ang tanging makapagtatayo ng Iglesyang magiging 
dapat sa Dios. Kung sino? Ang ating Panginoong Jesu-Cristo lamang! 
Sinumang tao — maging marunong o mangmang — ay walang 
karapatang magtayo...” 

O, papaano ngayon ito mga kababayan, si Felix Manalo ba’y tao o 
hindi? O siya si Cristo? Maaari po bang sagutin at ipaliwanag ninyo 
ang bagay na ito? 

4 — T: Ilan ba ang Iglesyang itinayo ni Cristo, at saang dako ng daigdig niya 

itinayo? 

S: Sinasagot din ito ng kanilang PASUGO Mayo 1968, p. 7: 

“Ang tunay na Iglesya ni Cristo ay iisa lamang, Ito ang Iglesyang 
itinayo ni Cristo. Kung mayroon mang nagsisibangon ngayong mga 
Iglesya at sasabihing sila man ay INK rin ang mga ito ay hindi tunay 
kundi huwad lamang”. 

Maliwanag sa sikat ng araw na walang pakialam ang Dios at si Cristo 
sa Iglesyang iyan na tinagurian nila ng Iglesya ni Cristo at sumulpot 
noong1914. 

At ang isang bagay na kamangmangan na pinupuna sa atin kung 
bakit daw na hindi natin tanggapin at kilalaning sa Dios at kay Cristo 
ang Iglesyang iyan samantalang tinatanggap daw natin na sa Dios at 
kay Cristo yaong Iglesyang itinayo noong unang siglo sa Jerusalem. 
Ang sinasabi nilang ito’y isang kamangmangan sapagkat batid naman 
nila na mayroon na tayong tinanggap na Iglesya at ibig yata nila na 
dalawa ang aaniban natin: isa ang tunay at isa ang huwad. 

5 — T: At anu-ano pa ang kanilang pinagbabatayan upang palitawing sa Dios 

at kay Cristo ang kinaroroonan nilang Iglesya? 

S: May tatlong bagay pa gaya nitong mga sumusunod: 

- 15 - 



a. Si Felix Manalo raw ay sinugo ng Dios upang itatag anglglesya sa 
Pilipinas. 

b. Ang mga lokales na Iglesya lamang daw ang kanyang itinatag 

c. Ang INK raw noong unang siglo, natalikod; nalipol at inagaw ng 
mga bulaang propeta angmga datingalagad ni Cristo kaya walang 
natira na tagasunod. 

Ang tatlong puntong ito ay isa-isahin nating liwanagin sa pamamagitan ng 
mga tanong at sagot at ang mga tanong lamang ang manggagaling sa atin at 
ang mga sagot naman ay sa kanilang PASUGO manggagaling. 

1 — T: Ano ang patakaran nina Felix Manalo at panukat upang makilala ang 
tunay at hindi tunay na Sinugo ng Dios? 

S: AngsagotngPASUGOaynarito: 

a. PASUGO Nobyembre 1960, p. 26: 

“Kaya’t papaano makikilala ang sugo ng Dios at ang hindi sugo ng 
Dios: Sa aral makikilala ayon kay Jesus. Ang aral ng sugo ng Dios 
ay mula sa Dios, ang mga aral ng hindi sugo ng Dios, ay mula 
lamang sa kanyang sarili” (Juan 7:16-18). 

b. PASUGO Nobyembre 1959, p. 20: 

“Kaninong aral ang itinuturo ng Iglesya ni Cristo? Aral ng Dios, 
ni Cristo at ng mga Apostol na nasusulat sa Banal na Kasulatan. 
Walang aral si Kapatid na Felix Manalo na kinatha mula sa 
kaniyang sarili.” 

Dito tayo ngayon sumakay sa sinasabi nilang patakaran o panukat 
sa tunay at hindi tunay na sinugo ng Dios, upang wala na silang 
maidadahilan at ano pa mang pagtatalo. At wala tayong ibang 
gagawin kundi sisipiin lamang natin ang kanilang mga aral na 
nasusulat sa PASUGO atpagkatapos aypagtitimbatimbangin natin sa 
pamamagitan ng Banal na Kasulatan, gaya nitong mga sumusunod: 

1. PASUGO Mayo 1961, p. 4, ayganito ang isang bahagi na nasusulat: 
“At sino nga ba ang gumagawa ng mga leksiyong itinuturo ng 
mga ministro, maging sa mga pagsamba, mga doktrina o mga 
Propaganda? Ang Kapatid na Felix Manalo”. 

2. PASUGO Mayo 1963, p. 27: 

- 16 - 



“Kaya’t sa katuparan ng hula, ang lahat ng mga itinuturo ng mga 
Ministro ng INK sa mga pagsamba, sa mga doktrina, sa mga 
pamamahayag sa gitna ng bayan, ay si Kapaatid na F. Manalo 
lamang ang bumabalangkas at nagtuturo sa kanila”. 

Dito pa lamang sa dalawang artikulong ito na ating hinango sa 
kanilang PASUGO ay mapapansin na natin, na, hindi nagmula sa 
Dios ang kanilang mga aral na itinataguyod, kundi nagmula lamang 
kay G. Felix Manalo. Gayon pa man ay ipagpatuloy natin ang pagsipi 
sa mga dahon ng kanilang PASUGO, ng mga aral na hindi nagmula 
sa Dios kundi nagmula lamang sa sarili ng yumaong Felix Manalo. 
At itong PASUGO na napalathala noong taong Nobyembre 1954, p. 
2, 1, ay ganito ang pahayag: 

“Hindi kailangang patunayan pa kung hindi tunay na Iglesya, kung 
ito’y kay Cristo o hindi. Ang pag-uusig na nagaganap sa INK, na 
siyang katuparan ng pinagpauna ng Panginoon ay siyang malinaw na 
katunayan na ang INK ay tunay na Iglesya at kay Cristo. Anu-ano 
ang mga kinathang kasinungalingan na ipinaparat ang kay Jesus na 
nakasisirang puri! Hindi lamang nila sinasabing siya’y may demonyo, 
kundi pinaparatangang sya’y nauulol (Juan 15,20). Kung siya’y inusig 
tayo man ay uusigin din. 

Ang pag-uusig sa Ulo ay tagos hanggang sa katawan. Siya ang ulo, 
tayo ang mga sangkap, na siyang Iglesya”. 

Totoo nga kaya na sila ay inuusig at pinararatangang sa demonyo, na 
katulad sa naganap kay Cristo! Na siyang katuparan sa nasusulat sa 
Juan 15:20, at Juan 8:40? 

Hindi iyon totoo, kundi sila pa nga, ang nagpaparatang na ang lahat 
maliban sa kanila, ay pawang mga demonyo o sa kay Satanas! At 
bilang katunayan ay ating sisipiin ang mga nasusulat sa kanilang 
PASUGO na malalaswang salita. 

1. PASUGO Disyembre 1965, p. 5: 

“Kaninong Ministro kung gayon ang mga Paring Katoliko? Mga 
Ministro ni Satanas na Diablo”. 

2. PASUGO Oktubre 1959, p. 5: 

“Mga magdaraya at anti-Cristo, angmga nagtuturongsi Cristo ayDios.” 

- 17 - 



3. PASUGO Agosto 1962, p. 9: 

“Kaya ang tunay na anti-Cristo, ang mga Papa ng Iglesya Katolika 
Apostotika Romana. At ang tunay na ampon ng anti-Cristo ay ang 
mga Katoliko.” 

4. PASUGO Oktubre 1956, p. 1: 

“Ang Iglesya ni Cristo ay nagdaos ng pamamahayag sa Lunsod ng 
Davao. Nagsalita roon si Kapatid na Felix Manalo at ang kasama 
niyang mga Ministro. Ipinahayag doon ng mga nagsalita na ang 
Iglesya Katolika Romana ay hindi itinatag ni Cristo kundi itinatag 
ngDiablo.” 

TANONG: O sino ngayon ang lumilitaw na nang-uusig at nagpaparatang, 
kami ba, o sina Felix Manalo at ang kanilang mga kaanib? 
Kung sino pa man ang nagpaparatangay inaangkin na siyang 
pinararatangan. At kung ang panukat sa tunay na Iglesya ay sa 
inuusig at pinararatangang sa demonyo, ay lalong tumitingkad 
ang pagiging dalisay na Iglesyang sa Dios at kay Cristo ang Iglesya 
Katolika. May reklamo ba kayo? 

At ang isa pa na kalunus-lunos na pagyurak o pagmamaliit sa 
ating Panginoong Jesu-Cristo ay itong sinabi nilang ang Iglesya 
Katolika raw ay hindi itinatag ni Cristo kundi ng Diablo. Bakit 
sinasabi nating pagmamaliit ito kay Cristo? Sapagkat batid nila 
na ang Iglesya Katolika ay Iglesya ni Cristo, ayon sa PASUGO 
Abril 1966, p., 46, na ganito ang banggit: “Ang Iglesya Katolika 
na sa pasimula ay siyang Iglesya ni Cristo” Tanggapin natin na 
nang pasimula lamang naging Iglesya ni Cristo! Ano ngayon ang 
kalagayan ni Cristo sa naturang Iglesyang iyan? Ang lagay ba’y 
noon ay naitatag na ni Diablo ang Iglesya Katolika; nakiusap ba 
si Cristo kay Diablo upang mapasakanya? o inagaw ni Cristo kay 
Diablo ang Iglesyang iyan! 

O sino ngayon ang maniniwala na sinugo ng Dios si Kapatid 
ninyong F. Manalo upang itatag ang Iglesya sa Pilipinas? 

NGAYON NAMAN AY DUMAKO TAYO SA IKALAWA, ANG 
NAUUKOL SA LOKALES NG INK 

TANONG: Nasa Jerusalem ba ang eentral ng mga lokales na itinatag ni G. 
Felix Manalo? 


-18 - 



SAGOT: Tanging PASUGO ang ating pasasagutin upang walang gaanong 
usapan. 

a. PASUGO Oktubre 1968, nasa huling panakip, at ganito ang 
mababasa natin: “Dapat malaman ng lahat — Dahil dito, 
ipinahahayag na mula ngayon ang mga nakalagda sa kasulatang 
ito bilang pasimulang kaanib sa lokal ng San Francisco, Estados 
Unidos ng Amerika, ay iniuugnay at ngayon ay nasasakop 
ng Pamahalaang Pangkalahatan ng Iglesya ni Cristo na may 
Tanggapang Pangkalahatan sa 154, F. Manalo St., San Juan, Rizal, 
Republika ng Pilipinas.” 

b. PASUGO Hulyo 1971, P. 2: 

“A permanent Gentral Office after 57 years establishment of the 
Church of Christ in the Philippines. This stands on a sprawling 
lot in Quezon City, at the eorner of Central Avenue and 
Commonwealth Avenue.” 

NOTA: Pansinin natin dito kung saan masusumpungan ang Central na 
nakakasakop sa isang Lokal ng INK na nasa Amerika (USA). Narito 
pala sa Pilipinas ang Central nila ano po! Matuwid bang tatawagin 
pa ring “Lokal” ang nakakasakop sa isang “Lokal”? 

Kaunting pagbubulay-bulay o sentido eomun, mga kababayan 
namin! Mabuti yata’y magpasuri kayo sa mga doktor na dalubhasa sa 
utak, habang may panahon pa. Ano po! 

NGAYON NAMAN AY DADAKO TAYO SAIKATLONG PUNTO: 
ANG NAUUKOL SA PAGKALIPOL NG INK, AT ANG KANILA 
RING PASUGO ANG ATING GAGAMITIN SA PUNTONG ITO. 

1. PASUGO Mayo 1961, p. 21: 

“Maliwanag sa pag-aaral nating ginawa sa unahan nito na ang 
Iglesyang itinayo ni Cristo noong unang siglo ay natalikod o ganap 
na nawala sa ibabaw ng lupa. Inagaw nila sa pagsunod sa hulihan 
ni Cristo.” 

2. PASUGO Hulyo 1954, p. 4: 

“Ang mga alagad ni }esus na dating sumusunod sa hulihan niya 
ay inihiwalay ninyo sa pagsunod sa Kanya, at pinasunod ninyo sa 
inyong hulihan. Kaya nawalan ng tao ang Iglesya. Ang natira sa 

- 19 - 



Iglesya’y si Jesus at ang mga salita ng Dios.” 

3. PASUGO Enero 1964, p. 2: 

“Sa isang paksang mababasa sa nakaraang labas nitong Pasugo 
(Disyembre) ay ipinaliwanag kung saan naroon ang Iglesyang 
itinayo ni Cristo noong unang siglo sa Jerusalem. Ito ay natalikod. 
Nalipol na lahat.” 

Itong mga sinasabi nilang ito ay maraming nailigaw sa landas 
ng Kabanalan. Dahil dito ay inilalahad ko ang mga katibayang 
magpapawalang saysay sa sinasabi nilang ito at nasusulat din sa 
kanilang Pasugo gaya nitong mga sumusunod: 

a. PASUGO Mayo 1968, P. 5; 

“Ano ang katangian ng maging Tupa ni Cristo? Sa Juan 10, 28 
ay ganito ang sabi: At sila’y binibigyan ko ng walang hanggang 
buhay, at kailanma’y hindi sila malilipol, at hindi aagawin ng 
sinuman sa aking kamay’. Isang dakilang kapalaran ang maging 
Tupa o Tauhan ni Cristo sapagkat sila’y binibigyan niya ng walang 
hanggang buhay at hindi sila malilipol kailan man.” 

Idaragdag natin dito ang talata 29, bilang susog sa talatang 28 na 
ginamit nila, at ganito ang karugtong: “Ang aking Ama (Wika 
ni Jesus), na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa 
lahat; at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama.” 

Ito bang nasusulat na ito sa kanilang PASUGO ay mabubura pa 
nila? Gayon din itong garantiyang sinabi ni Jesus hinggil mga 
magiging tauhan niya? At higit pa bang paniniwalaan natin itong 
mga maling aral! 

At bilang kalakip nito ay sisikapin pa natin ang isang banggit na 
nasusulat sa PASUGO Hunyo 1940, p. 27: 

“Papaano ang pag-aalaga at pag-iingat sa pananampalataya? Wala 
tayong dapat gawin kundi manatili sa mga aral ng Dios na ating 
napag-aralan. Ito ang ginawa ng unang Iglesya. Sila’y nananatiling 
matibay sa aral ng mga Apostol. Ganito rin ang dapat nating 
gawin.” 

O ano pa ang ating puntong liliwanagin? Tinatanggap pa nilang 
nananatiling matibay sa aral ng Dios at ng mga Apostol ang 
unang Iglesya ni Cristo. At pagkatapos ay iyan daw ang kanilang 

- 20 - 



pamarisan o dapat gawin. E, gayon pala; bakit sinasabi nilang 
“ganap na nawala sa ibabaw ng lupa ang mga dating tagasunod ni 
Jesus, inagaw at nilipol ng mga bulaang propeta”. Huwag ninyong 
gawing sinungaling si Jesus. Malinaw ang kanyang sinasabing 
garantiya na mababasa sa Juan 10: 28-29, at inyong ginamit din. 

At bago tayo magwakas ay kumuha pa tayo ng isang punto na may 
kaugnayan din dito. 

b. PASUGO Agosto 1971, p. 22: 

“Tinitindigan namin na ang Iglesyang itinatag ni Cristo at talagang 
iisa lamang. Nang magkaroon ng INK sa Pilipinas ay wala na ang 
Iglesya ni Cristo sa Jerusalem.” 

Ang ibig sabihin nilang palitawin dito, ay noong 1941, ay wala 
na ang itinayo ni Cristo. Bueno, tingnan nating ang bagay na 
ito, sapagkat may isang banggit na nasusulat sa PASUGO, Abril 
1966, p. 46: “Ang totoo hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na 
ginagawa ni Satanas ang pagpapapasok ng mga maling aral sa 
Iglesya Katolika na sa pasimula’y siyang Iglesya ni Cristo. Sadyang 
matalino at tuso ang diablo. Hindi niya ginawang biglaan ang 
pagtalikod sa Iglesyang itinayo ni Cristo noon unang siglo.” 

NOTA: Dapat pansinin natin ang katugon na petsa nitong banggit na 
“kasalukuyan”. 

Ang petsa nito ay noong Abril 1966, sapagkat noon nga napalathala 
ang sinasabi nilang ito. Kung gayon, maliwanag na hindi pa nawala 
ang Iglesyang itinayo ni Cristo sa Jerusalem noong unang siglo. 
Bakit? Sapagkat pinapasukan pa rin ni Satanas ng kanyang mga 
maling aral. Malinaw po ba? 

Ang lahat ng mga bagay na ito mga kababayan naming kaanib sa 
Iglesyang tatag ni Felix Manalo ay pinakikiusapang ipaliwanag at 
sagutin sana ninyo sa lalong madaling panahon. At kung hindi 
ninyo kayang sagutin sapagkat tinitiyak kong malalagay kayo sa 
kahihiyan, ay itigil sana ninyo ang gawaing tungo sa kapahamakan. 

Ganito naman ang sinasabi ni Propeta Isaias tungkol sa mga 
Manunulat katulad nitong tagasulat ng Pahayagang PASUGO. Isaias 
10: 1-2, ay ganito ang sinasabi: “Sa aba nila na nagpasya ng mga 
likong pasya, at ng mga manunulat na sumusulat ng mga kasuwailan. 

-21 - 



Upang iligaw sa kahatulan ang mapagkailangan, at upang alisin ang 
katuwiran ng mga dukha ng aking bayan, upang ang mga babaing 
balo ay maging kanilang samsam, at upang kanilang gawing kanilang 
huli ang mga ulila”. (Batu-bato sa langit ang tatamaan ay magalit) 

KABUUAN NG PAKSANG TINALAKAY: 

1. Si Cristo ang tanging makapagtatayo ng Iglesyang magiging dapat sa Dios, 
at sinumang tao maging marunong o mangmang ay walang karapatang 
magtayo ng Iglesya. 

Si Felix Manalo ay tao, kunggayon walang karapatang magtayo ng Iglesya. 

2. Ang mga aral ng sugo ng Dios aymula sa Dios. Angaral nglglesya ni Cristo na 
lumitaw sa Pilipinas noong 1914, ay mula lamang sa sarili ni G. Felix 
Manalo. 

3. Nang magipit sa mga unang paninindigan, ay lumukso sa pag-uusig, na 
kaya raw tunay ang Iglesya ni Cristong kinaroroonan nila ay sapagkat 
sila raw ay inuusig at pinararatangang demonyo. Datapuwa’t hindi 
rin nakaiwas sa pag-ilag, sapagkat pinatunayan ng kanilang Magasing 
PASUGO, na ang nang-uusig, na ang lahat maliban sa kanila ay pawang 
sa demonyo o kay Satanas at ang Papa raw ng Iglesya Katolika ang siyang 
tunay daw na anti-Cristo. 

4. At ang kahuhi-hulihang nilundagan ay ang pagtalikod o pagkawala raw 
sa mundo ng Iglesyang itinayo ni Cristo sa Jerusalem noong unang siglo at 
nais pa nilang palitawin na ang mga lokales lamang ng Iglesya ang itinatag 
ni Manalo. Ngunit lalo siyang naipit sapagkat wala silang kamalay-malay 
na naisulat sa Magasing PASUGO ang mga tanikalang panakal sa kanilang 
mga leeg. 

ANG MGA HIDUWANG ARAL NA ITINURO NG YUMAONG FELIX 

MANALO: 

(Ang Mga Ministro Na Pinaglalaban-laban Ng kanilang Anghel F. Manalo) 

1 — PASUGO Hulyo 1953, p. 15, (sinulat ni Joaquin Balmores): 

“Kami raw na mga Iglesya ni Cristo ay nagtatanging mga tao. Sinasarili 
raw namin ang kaligtasan. Iyon ay hindi totoo, at kung may nagsasabi 
niyan sa amin sa kasalukuyan, iyan ay bunga ng malaking kadiliman na 
naghahari sa kanilang buong pagkatao.” 

2 — PASUGO Agosto 1966, p. 13, (sinulat ni Tomas C. Catangay) 

-22 - 



“Totoo na kailangan ng tao ang pananampalataya upang maligtas, ngunit 
kungsiya’y hindi Iglesya ni Cristo, tiyak na hindi siya maliligtas.” 


3 — PASUGO Hunyo 1967, p. 16 (sinulat din ni T. C. Catangay) : 

“Ang may karapatan na tumawagsa Dios, humingi at bigyan, tanging tayo 
lamang na mga Iglesya ni Cristo.” 

4 — PASUGO Pebrero 1966, p. 18 (sinulat ni Benjamin Santiago): 

“Sa panahong ito’y ang Iglesya ni Cristo lamang ang may karapatang 
gumamit ngpangalan ni Gristo. Maliban sa Iglesya ni Cristo na lumitaw sa 
Pilipinas noong 1914, ay walang may karapatanggumamit sa mahalagang 
pangalang ito.” 

Ang nakita natin dito ay dalawa laban sa isa, sapagkat si G. Balmores ay 
naninindigan sa hindi pagsasarili ng kaligtasan at pagtatangi ng tao. 

At itong dalawa naman, na sina B. Santiago at T. C. Catangay, ay 
naninindigan sa pagsasarili ng kaligtasan at pagtatangi ng tao. Dahil dito, 
ang tanong natin ay ganito: 

Alin kaya ang sinasang-ayunan ng Banal na Kasulatan; itong nag-iisa 
kaya o itong dalawa? Sisipiin natin ang nasa Gawa 10:34-35 at ganito 
ang nasusulat: “At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi: 
‘Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Dios ng mga 
tao; kundi sa bawat bansa siya na may takot sa kanya, at gumagawa, 
ay kalugud-lugod sa kanya”. 

Kung gayon, mayroong apostol na kasama si G. Joaquin Balmores. Baka 
ito ang dahilan na itiniwalag ni G. Felix Manalo noong 1937, sapagkat 
kumakampi sa aral ng mga apostol. (Palibot liham na may lagda ni G. 
Felix Manalo, Junyo 3, 1937, na itiwalag sa Iglesya si Joaquin Balmores) 

ANG PALAGAYNGINK UKOL SA PASKO 

1 — PASUGO Disyembre 1956, P. 34, (sinulat ni Benjamin T. Villalba): 

“It strikes people as odd that members of the Church of Christ (Iglesya 
ni Cristo) do not eelebrate Christmas. (ang INK ay tuwirang hindi 
nagdiriwang ng Pasko ng kapanganakan ni Cristo). 

2 — PASUGO Disyembre 1957, p. 28, (sinulat ni Emeliano I. Agustin): 

(Patula) “Ang diwa ng Pasko ay kapayapaan; Nang mundong naglunoy 

-23 - 



sa lusak ng Buhay; Mabuting balita sa kinalulugdan; Pagsilang ni Jesus 
sa abang sabsaban.” 

Napakagulo talaga ang mga Ministrong ito nainaralan ng Anghel 
Felix Manalo. Isang taon lamang ang pagitan, ay binago na naman ang 
kanyang paninindigan tungkol sa Pasko. Kahabag-habag ang anghel 
nilang ipinaglalaban nila ng pukpukan. 

KABUUAN NG PAKSA: 

1. Ayon sa Magasing PASUGO, si Ginoong F. Manalo ay nangaral na hindi siya 
nagtatanging mga tao at hindi sinasarili ang kaligtasan. Ang kanyang 
turong aral na ito, ay siya rin ang nagpapawalang saysay, sapagkat 
pinatunayan din ng PASUGO na sinasarili niya ang kaligtasan. 

2. Ipinangaral ni G. Felix Manalo na ipinagdiriwang ang Paskong 
kapanganakan ni Cristo, at ipinangaral din na hindi ipinagdiriwang, 
sapagkat aral daw ng mga Pagano ang pagdiriwang ng Pasko. (Sa gayon ay 
salusalungatan ang aral na itinuro) 

3. Ipinangaral din na hindi masamang ipagdiwang ang kapanganakan 
ninumang tao huwag lamang iuukol sa pagsamba sa Dios. Ngunit ang 
kanyang kaarawan ay iniuukol sa pagsamba sa Dios at pati ang kaarawan 
ng kapanganakan ni Erdy Manalo. 

ANG SALU-SALUNGATANG PAGSIPOT SA MUNDO NG IGLESYA 

KATOLIKA NA NASUSULAT SA MAGASING PASUGO. 

1 — PASUGO Nobyembre 1956, p. 18 sinulat ni Emiliano Magtuto) 

‘Tiyak na walang bisa ang pagtuturo ng Relihiyong Katolika sa paaralang 
bayan. Ilang libong taon nang nakatatag ang Relihiyong ito sa mundo? 
Kulangpa ang libu-libong taon na nakatatag ito sa mundo... “ (libu-libong 
taon — 2000) 

2 — PASUGO Pebrero 1959, p. 1 (sinulat ni Ben Santiago): 

“Mahigit nang isang libo at limangdaang taon ang Iglesya Katolika sa 
mundo. Maglilimangdaang taon naman ang mga Protestante. Ang Iglesya 
ni Cristo ay mag-aapatnaput limang taon lamangmula noong 1914.” (Ika- 
limangsiglo nglglesya Katolika) 

3 — PASUGO Mayo 1952, p. 5, (sulat ni Ben Santiago): 

-24- 



“Mula sa taong 527 hanggang 565 sa panahon ng Emperador Justiniano 
naging ganap ang pagkatatag ng Iglesyang ito na sumipot sa Pulong ng 
Nieea.” (Ika-anim na siglo) 

4 — PASUGO Agosto 1962, p. 3 (sinulat mi Ben Santiago): 

“Sino ang nagtayo ng Iglesya Katolika Apostolika Romana? Ang Konsilyo 
Batikano! Kailan? Noong 1870.” (Ika-labingsiyam na siglo) 

5 — PASUGO Marso 1956, p. 25, (sinulat ni Teofilo Ramos): 

“Ang Iglesya Katolika’y pinabrika lamang ng mga Obispo noong 1870 sa 
Batikano” Balmores): 

6 — PASUGO Pebrero 1952, p. 9, (sinulat ni Joaquin Balmores) 

“Hindi mapapasinungalingan ninuman na talagang ang Iglesya Katolika 
ang lumilitaw sa loob ng Emperyo Romano noong ika,-apat na siglo”. 

PANSININ: Ang mga ito ang Ministrong inaralan at inatasang magpahayag ng 
pagkatatag ng Iglesya Katolika Apostolika Romana: 

1. Si Emiliano Magtuto — 

PASUGO Nob. 1956p. 18: — 44 B.C. (2000) 

2. Si Benjamin Santiago — 

PASUGO Peb. 1959p. 1: — 400 A.D. mahigit 

3. Si Benjamin, Santiago — 

PASUGO Agosto 1962, p. 3: — 1870 A.D. 

4. Si Teofilo C. Ramos — 

PASUGO Marso 1956, p. 25:1870 A.D. 

5. Si Joaquin Balmoes — 

PASUGO Peb. 1952, p. 9: — 400 A.D. 

Iyan ang mga petsang salu-salungatan na napag-aralan ni G. Felix Manalo 
na pagkatatag ng Iglesya Katolika at inilathala naman ng mga nabanggit na 
Ministro niya. 

Dahil dito ay lalong lumiliwanag na hindi sa Dios sa kay Cristo ang itinayong 
Iglesya ni Felix Manalo alinsunod pa rin sa nasusulat sa Magasing PASUGO 
Agosto 1951, p. 18 na ganito ang mababasa natin: “Totoo rin na kung ang 
isang Iglesya ay iba-iba ang iniaaral sa iba’t ibang panahon, ay tunay na 
Iglesya ni Cristo.” 

Tumpak at marahil sa mukha nila bumalandra ang sinasabi nilang ito. 

-25 - 



PAKSA: ANG MGA KARAPATAN NI JESU-CRISTO NA INAANGKIN 
NI G. FELIX MANALO AT NG IGLESYA NI CRISTO NA 
LUMITAW SA PILIPINAS NOONG 1914 

PASUGO Enero 1941, p. 12: 

“Hindi inaangkin ng Iglesya ni Cristo ang karapatan ni Cristo at ng mga 
Apostol o ng ninuman. Siya’y may sariling karapatang galing sa Dios at 
kaloob ng Dios. 

Siya’y inihalal ng Dios at hindi siya ang naghalal sa kanyang sarili. Sa Apoe. 
7:2 ay sinasabing isang anghel ang may taglay ng tatak ng Dios na Buhay.” 

Ang sinasabi nilang ito, ay tiyak na kasinungalingan sapagkat napakaraming 
inaangkin ni G. Felix Manalo na hindi nauukol sa kanya kundi nauukol kay 
Cristo. At bilang katunayan, ay narito at patutunayan natin sa pamamagitan 
ngPASUGO. 

1 - PASUGO Mayo 1961, p. 22: 

“Papaano magiging kawan o Iglesya ni Cristo itong mga tupa ni Jesus na 
magmumula sa Pilipinas, hindi naman naparito si Cristo noong 1914? Ang 
sabi ni Jesus, Juan 10:16, “magkakaroon sila ng isang Pastor”. Sino itong 
isang Pastor nglglesya na lilitaw sa Pilipinas? Ang pinagsabihan ngDios: 
“Huwag kang matakot, sapagkat ako’y sumasaiyo” (Isaias 43:5). 

Sino itong pastor ng Iglesyang lilitiw sa Pilipinas? Ito ang huling tinawag o 
sugo na kasama ngDios. Ito angkapatid na FelixManalo. Noongsabihin ni 
Cristo na siya’y mayroon pang ibang mga tupa na wala sa kulungan at silay 
gagawing isang kawan at magkakaroon ngisangpastor, noonpa’y mayroon 
na siyang karapatan.” 

Ngayon ay ganito ang tanong: 

Ang Pastor na ito na nabanggit sa Juan 10:16, totoo kaya na si G. Felix 
Manalo, at sa pinamagatang SULO sa pahina 58, ay ganito ang mababasa 
natin: 

“Itinuro din ng Iglesya Katolika na ang Papa ang siyang “Kataas-taasang 
Pastor”. (Question Box 169). Ito ay salungat din sa turo ni Jesus at ng mga 
Apostol, sapagkat sinabi ni Cristo: “Ako ang tanging Pastor” (Juan 10:16) 

O papaano ngayon ito? Kailangan pa ba naman na kami ay gumamit ng 
pangsarili naming pagpapatunay? Samantalang kayo rin ang mismong 

- 26 - 



nagsasabing si Cristo ang tinutukoy na Pastor na nasa Juan 10:16? Paano 
ninyo sasabihin ngayong Walang inaangkin ang Iglesya ni Cristo na 
karapatan ni Cristo! Sumagot nga kayo. 

Bueno, iwanan natin ang puntong ito at kumuha pa rin tayo ng ibang 
karapatan ni Cristo na kanilang inaangkin, gaya nitong sumunod: 

PASUGO Disyembre 1956, p. 17, (patula): 

“ANG KAPAKANAN NG SINUGO. At sa huling kaarawang nalalapit na 
ngang ganap; Ang dakilang paghuhukom ng Dios sa taong lahat; Sa pag- 
ibig ni Bathalang ang tao ay maligtas; Sa hula ay pinabangon ang Sugo sa 
Pilipinas; Siya ay si Kapatid Felix Manalo ang tatawag; Si Elias na paparito 
bago dumating ang wakas.” 

Ang liwanagin natin dito, ay yaong sinasabi nilang si Manalo ang siyang 
pag-ibig ng Dios na pinabangon o sinugo upang ang tao’y maligtas. At 
ang sinasabi nilang ito ay hindi sinasang-ayunan ng Banal na Kasulatan, 
at narito ang katunayan: 

1. Juan 4:9, 16: “Dito nahayag ang pag-ibig ng Dios sa atin, sapagkat sinugo 
ng Dios ang kanyang bugtong na Anak sa sanlibutan upang tayo’y 
mabuhay sa pamamagitan niya, at ating makilala at sampalatayanan “ang 
pag-ibig ng Dios sa atin...” 

2. Gawa 4:12: “At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan; sapagkat walang 
ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating 
ikaligtas”. 

Sa mga talatang ito ay napakaliwanag na sinasabing si Cristo ang sinugo 
ng Dios sa ikaliligtas. O paano ngayon ito, mayroon bang inaangkin ang 
Iglesya ni Cristo na karapatan ni Cristo? Sagutin ninyo ito mga kababayan 
namin! 

Kumuha pa rin tayo ng isa sa karapatang inangkin nila na nauukol lamang 
kay Cristo. 

PASUGO Hunyo 1967, p. 11 (patula): 

“Alaala natin ngayon ang kanyang kaarawan; Isang sanggol na lalaki sa 
atin ay ibinigay; Ang araw ay ika-sampu ang buwan ay Mayo naman; Nang 
kumita ng liwanag ang sinugong ating mahal; Sa dahon ng kasaysayan ay 
hindi na mapipigtal; Angkanyangkasaysayangpunung-puno ngtagumpay.” 

-27- 



Sino ang isang sanggol o batang lalaki na ibinigay sa atin? Si Jesus ayon 
sa Isaias 9:6 at ganito ang pahayag: “Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang 
isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang Anak na lalaki; at ang pamamahala 
ay maaatang sa kanyang balikat; at ang kanyang pangalan ay tatawaging 
kamangha-mangha. Tagapayo, Makapangyarihang Dios at walang 
hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.” 

Ayon pa rin sa Lueas 2:11-16, ay sinasabing si Jesus ang siyang sanggol 
na ipinanganak sa isang sabsaban. At walang mababasa sa Bibliya, na, 
ikalawang sanggol o batang lalaki na ibinigay sa mundo. Kung gayon ay 
inaangkin na naman nina G. Manalo ang pagkasanggol ni Jesu-Cristo. 

KABUUAN: 

1. Limang panahon o nagkakaibang petsa ng pagkakatatag ng Iglesya 
Katolika ang ipinangaral ni G. Felix Manalo sa mga kaanib ng Iglesyang 
kanyang itinatag. 

2. Ipinangaral ni Felix Manalo, na hindi siya nag-aangkin o hindi niya 
inaangkin ang karapatan ni Cristo sapagkat mayroon daw sariling 
karapatan na ibinigay ng Dios sa kanya. Datapwat pinatutunayan ng 
kanilang PASUGO na inaangkin niya ang karapatan ni Cristo gaya 
nitong mga sumusunod: 

a. Pastor na nasusulat sa Juan 10:16 

b. Pag-ibig ng Dios sa mga tao sa ikaliligtas 1 Juan 4,9,6; Gawa 4:12 
e. Isang sanggol na ibinigay sa atin Isaias 9:6; Lueas 2:11-16 

PAKSA: PAGKAKAPAREHO NG DIWA SA PAMAMARAAN NG 
TUNGKULING TINANGGAP SA DIOS (DAW) NI JESU 
CRISTO AT NI G. FELIX MANALO. 

PASUGO Hulyo 1965, p. 12: 

“Parehong-pareho ang espiritu ni Cristo sa diwa ni Kapatid na Felix Manalo sa 
pamamaraan ngpagdadala ng tungkuling tinanggap sa Dios.” 

TANONG: Sinasang-ayunan kaya ito ng Banal na Kasulatan? Hindi po 
sapagkat ang ginawang pamamaraan ni Cristo bilang diwa ng 
kanyang tungkulin ay ang mababasa sa Hebreo 9:14 na ganito: 
“Gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng 
Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na 
-28 - 



walang dungis as Dios...” 

Naganap din ba ito kay Felix Manalo upang masasabi natin 
na sila’y magkapareho? Hindi po, sapagkat ang nababasa sa 
PASUGO Mayo 1964, P. 1 ay ganito: 

“Inihandog ng Dios ang kanyang sarili sa kanyag huling sugo 
upang dumiyos, sa kanya. Samakatuwid, ang tanging may Dios 
na huling araw na ito’y ang huling sugo — si Kapatid na Felix 
Manalo.” 

NOTA: Patiwarik pala o kabaliktaran, sa halip na umano’y magkapareho 
sila, ay nakakataas pa si Manalo kay Cristo. Bakit? Sapagkat Si 
Gristo’y inihahandog ang kanyang dugo at sarili sa Dios, subalit si 
Felix Manalo nama’y siya ang pinaghandugan ng Dios ng kanyang 
sarili (daw). 

Dahil dito’y pikit matang pinaniniwalaan ng kanyang mga kaanib na 
siya ay sinugo ng Dios upang itatag ang Iglesya sa Pilipinas. 

At ang isang punto na ibig kong linawin sa bagay na ito ay yaong 
sinasabi nilang “Si Felix Manalo lamang ang tanging may Dios”. 

Ang paniniwala nilang ito ay laban sa Banal na Kasulatan ayon sa 
talatang sumusunod: 

Juan 20:17; “Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin, 
sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Ama, ngunit pumaroon ka sa 
aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila; Aakyat ako sa aking Ama 
at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios” 

Kung si Cristo’y hindi niya inaaring sariling Ama at Dios ang Dios, 
gasino pa kaya itong Felix Manalong ito? At ang mga tagasunod naman 
niya’y pikit matang sunud-sunuran na kung sa ating kapanahunan 
ngayon ay “Mga Tupa nina Manalo” kung tatawagin. Kaunting 
pagbubulay-bulay o sentido eomun naman mga kababayan! 

PAKSA: ANG KARUNUNGAN NI FELIX MANALO 

PASUGO Hunyo 1962, p. 35: 


-29 - 



“Ang mga sugo ay kusang pinagkalooban ng Dios na makaunawa ng mga salita 
ng Dios. Ang mga hindi sugo ay kusang pinagkaitan naman na makaunawa 
ng mga salita ng Dios.” 

PASUGO Enero 1953, p. 10: 

“Ito’y natupad sa ating Panginoong Jesu-Cristo. Siya’y marunong bagama’t 
hindi nag-aral kailanman. At ang kanyang dunong ay humihiya sa mga 
kumakaaway sa kanya. Natupad din ito kay kapatid na Felix Manalo. Siya’y 
walang katangian ayon sa laman. Natupad gaya ng dunong, kayamanan, o 
kaya’y kapangyarihan. Hindi siya nag-aral sa paaralan ng tao. Ngunit kung 
si Kapatid na Manalo man ay mangmang sa karunungan ng sanlibutan, 
gayunman ay marunong siya ng mga salita ng Dios.” 

Ang mga sinasabi nilang ito ay pawang kayabangan at kasinungalingan. 
At dito natin sila ngayon puputulan ng dila upang huwag magpalalo sa 
pagmamayabang, sapagkat nasusulat sa kanilang PASUGO Hulyo 27,1964 p. 
180, 182; (Ika-50 Anibersaryo) na si Felix Manalo’y nag-aral sa paaralan ng 
tao gaya nitong mga sumusunod: 

pahina 180: Noong 1904, aynag-aral si FelixManalo sa paaralan ng Methodist 
Theologieal Seminary. (Hindi pa naitatag ang kanyang Iglesya) 

pahina 182: Sinasabing nagpunta si Manalo sa Ameriea noong 1919, at nag- 
aral sa Paeihe Sehool of Religion sa California, USA. 

Dahil diyan ay maliwanag na kasinungalingan at kay abangang sabihing hindi 
nag-aral sa paaralan ng tao si G. Felix Manalo. At gamundong pagmamapuri 
kay Manalo na kusang pinagkalooban ng Dios ng mga karunungan 
sapagkat sinugo siya ng Dios. Ang lahat ng mga sinasabi nilang ito ay isang 
nagdudumilat na katotohanan, na hindi sugo ng Dios si Felix Manalo; kundi 
ang ipinangangalat ay maling aral, at pikit mata namang sinusunod ng 
kanilang mga manunulat sa PASUGO o ng mga kaanib na Iglesyang itinayo 
niya at pag-aari: O papaano ito mga kababayan ? Sumagot na kayo. 

PAKSA: TUNGKOL SA MGA KALULUWA NG NAMATAY 

1. Sa aklat nilang pinamagatang: “ISANG PAGBUBUNYAG SA IGLESYA 
NI CRISTO” p. 110, ay ganito ang isang bahagi na mababasa natin: 

“Kaya kapag ang tao’y namatay kasamang namamatay ang kanyang 


- 30 - 



kaluluwa. Kung ang namatay ay inilibing, saan kaya naroroon ang 
kaluluwa? Ang kaluluwa ay dumidikit sa alabok.” 


2 PASUGO Disyembre 1966, p. 10: 

“Kung patay na ang tao ay wala nang nalalamang anuman. Wala siyang 
isip. May bahagi ba ang patay sa anumang ginagawa ng buhay? Wala! 
Walang nababahagi angpatay.” 

NOTA: Ang sinasabi nilang ito ay patama sa atin o sa mga Katoliko na 
nagpapadasal sa mga yumao nilang minamahal sa buhay. Datapuwa’t 
ang hindi natin kayang ilarawan ay kung sila ang nananalangin sa 
patay at nakikipagpunyagi kay Manalong patay na, ay malaya silang 
gumagawa, gaya nitong nakasulat sa kanilang PASUGO: 

1 — PASUGO Mayo 1964, p. 3, (patula): 

“Sa ubod ng aming puso at damdamin; Nagkapalad kami sa gintong 
layunin; Sa sikap ng Sugong naghirap sa amin. 

Ang pagtatagumpay, dangal at alindog; Ng Iglesya ngayo’y banal na 
kaloob; Sa isang pag-asa kami ay nabuklod; Ang aming dalangin sa 
paninikluhod; Salamat sa SUGO... Salamat sa Dios.” 

Pansinin dito, na noong namatay si G. Felix Manalo ay noong Abril 
1963. Kung gayon patay na si Felix Manalo, ay naninikiluhod silang 
nananalangin sa kanya. 

2 — PASUGO Disyembre 1964, p. 2, (Patula): (Ukol kay Erdy) 

“Tandang-tanda namin noon nang ang sugo ay namatay; Ikaw noon ay 
nanumpa sa harap ng kanyang bangkay; Para ko pang nakita na nagtaas 
ka ng kamay; At ikaw ay lumuluhang pangako ay inuusal; Ang sabi mo’y 
tutupad ka sukdang ikaw ay namatay; Mamahalin ang Iglesyang pasugo 
ng Amang Banal.” 

NOTA: Ano raw ang ginawa ni Eranyo Manalo? Nanumpang nakataas ang 
kanyang mga kamay sa harap ng bangkay ni Felix Manalong patay. 
At lumuluha raw na kanyang inuusal na mamahalin ang Iglesyang 
pasugo ng Dios na Banal — Hanggang siya’y mamatay! 

Isa na naman ito sa mapagkikilanlan na hindi sa Dios at kay Cristo 
ang Iglesyang iyan; na itinatag lamang ni Felix Manalong tao’t hindi 
sugo ng Dios. 

At sapagkat mga tula lamang ang ating binasang ito, ay nais kong 
ipabatid sa lahat na huwag isipin, na hindi nila kinikilala ang mga tula 

-31 - 



na nasusulat sa PASUGO sapagkat may Garantiya sila na kanilang 
kikilalanin, gaya nitong mababasa sa PASUGO p. 20,21: 

“Hindi namin tinatalikuran kahit ang mga tula na nasa PASUGO. 
Kung may nagsabi na ang tula’y hindi dapat paniwalaan sapagkat 
bulaklak lamang ng dila, hindi ito ang paninindigan ng pangangasiwa 
ng Iglesya ni Cristo. Ito ang sagot sa isang sulat ni G. Julian A. Pinzon.” 

Iyan ang ating katibayan, na kanilang kinikilala ang mga tula na 
nasusulat sa kanilang PASUGO. 

KABUUAN: 

1. Pinatunayan ng Magasing PASUGO na si Cristo lamang ang tanging 

makapagtatayo ng Iglesyang magiging dapat sa Dios. At sinumang tao, 
maging marunong o mangmang ay walang karapatang magtayo ng 
Iglesya. 

2. Pinatunayan din ng Magasing PASUGO na si G. Felix Manalo’y nagtayo ng 

Iglesya. 

3. Nasusulat sa Magasing PASUGO na makikilala ang Sugo ng Dios at ang 
hindi sinugo sa pamamagitan ng mga aral na itinuro. Ang aral ng sugo ng 
Dios ay mula sa Dios. Ang aral ng hindi sugo ng Dios ay mula sa kanyang 
sarili. 

Pinatunayan ng Magasing PASUGO na ang mga aral na sinusunod ng 
INK — 1914 ay nagmula lamang kay G. Felix Manalo. 

4. Ayon din sa Magasing PASUGO ay salu-salungat ang aral ang nasusulat, 
wala sa Bibliya at laban pa sa Bibliya. 

PAKSA: IBANG ANGHEL SA APOC. 7:2-3 

Ayon sa isang aklat ng INK—1914 na pinamagatang SULO p. 80-1 05, at 
gayundin sa kanilang Magasing PASUGO, ang hula sa Apoe. 7:1-3 ay ganito 
ang interpretasyon nina G. Felix Manalo at ng kanyang mga kaanib. 

Apoe. 7: 1, (Apat na anghel) 

1. Wilson ngAmerika 

2. Lloyd George ng Englatera 

3. Clemenceau ngFrancia 

4. Orlando ng Italya 


- 32 - 



Apoe. 7:2-3 (Ibang anghel) 

Felix Manalo ngPilipinas 

1. Angibanganghel(Apoe. 7:2-3) naumakyatsasikatan ngarawupangpigilinang 
apat na mga anghel (Apoe. 7:1) na ibig magpahamak ng daigdig ay Si G. 
Felix Manalo raw na taga Pilipinas. (o lumitaw sa Taguig, Rizal) 

2. Anghangin na nasasabi sa bersikulo 1 ngkapitul 7 ngApoe. ay iyan daw naman 
ang unang Digmaang Pandaigdig (Hulyo 27, 1914) 

PALIWANAG: Ito ang pakahulugan ng mga salamangkero ng Bibliya na 
sina Manalo at ng kanilang mga panatikong Ministro. 

Ngunit ang tanong ay ito naman: 

1. Ano angkahulugan ng “Sigaw”, Simboliko o Literal? (Apoe. 7:24) 

a. Ang sagot nila dito ay: Simboliko — pangangaral ng dalisay na 
Ebanghelyo. 

2. Napangaralan ba ni Felix Manalo ang apat na Ministro de Guerra noong 
1914? — Hindi gaanong marunong ng English si G. Febx Manalo at 
narito sa Pilipinas noong 1914, kaya walang saysay ang batayan nilang 
ito. 

a. Marahil nagsenyasan sila ni Wilson at ni Lloyd George na isang 
Amerikano at Ingles. Aba! Hindi rin pala maaari sapagkat nasa 
Amerika at Englatera ang dalawa at si F. Manalo naman ay nasa 
Taguig, Rizal. Kahit sa senyasan ay hindi rin maaari, ano po! 

b. Kung sa wikang Ingles ay kakapusin si G. Manalo, sa wikang Frances at 
Itabano ay lalo siyang mangangamatis. Kaunting repaso mga 
kababayan. 

e. Kaya ang sagot nilang “Pangangaral ng dalisay na Ebanghelyo” ang 
Sigaw na tinutukoy sa Apoe. 7:2-3, ay hindi rin maaari kay G. Felix 
Manalo, kaya lumabas na palsipikador ng Bibliya. 

PANSININ: Kung papansinin naman nila, na ang mga Apostol ni Cristo ay 
nauunawaan ang lahat ng wika ng araw ng PENTEKOTES 
nang sila’y nagsasabta, ay malayong maikapit nila sa kanila. 
Bakit? Sapagkat ang mga Apostol ay puspos ng Espiritu Santo, 
-33- 



samantalang si G. Felix Manalo ay puspos ng espiritu ng maling 
aral. 

At ito ang mga karagdagang katanungan: 

1. Natuloy ba ang unang Digmaan? (Natuloy po ayon sa kasaysayan) 

2. Sinunod ba ng apat na anghel si G. Felix Manalo na sina: Clemenceau, 
Lloyd, Orlando at Wilson? (Hindi sila sumunod kay Manolotos) 

3. Ano kaya ang matuwid na dahilan? 

a. Ang Francia ay napaloob sa Digmaan noong Agosto 3,1914. Pansinin: 
Hulyo 27, 1914 nang itatag ni G. Felix Manalo ang kanyang Iglesya. 
Pitong araw na hindi niya napigil ang Francia, at hindi pa sumali 
noong inumpisahan niyang sinisigawan. (Malaking lamat ng utak si 
Felix Manalo) 

b. Ang Englatera ay lumahok sa Digmaan noong Agosto 4, 1914 
Pansinin: Hulyo 27, 1914 nang itayo ni G. Felix Manalo ang kanyang 
Iglesya. Walong araw na sigaw ng sigaw si Felix Manalo noon ay hindi 
rin siya pinakinggan ni George ng Englatera. 

e. Si Orlando ng Italya ay Mayo 1915 nang napaloob sa Digmaan. Isang 
taon na namang nagsisigaw si Manalotos at hindi niya napigil si 
Orlando. 

d. At ang Amerika ay Abril ng lumahok sa Digmaan. 

Pansinin: Huly 27, 1914 nang itatag ni G.Felix Manalo ang Iglesyang 
tinagurian niy ang INK. Tatlong taon na namamalat sa kasisigaw ay 
hindi pinansin ni Wilson ng Amerika. (Ito ang panaginip ng Iglesya 
Manalista sa katanghaliang tapat. Ano ang kapansin-pansin? 

1. Francia — Agosto 3, 1914 
nang lumahok sa Digmaan 

2. Englatera — Agosto 4, 1914 
nang lumahok sa Digmaan 

3. Italya — Mayo 1915 
nang lumahok sa Digmaan 

4. Amerika — Abril 6, 1917 
nang lumahok sa Digmaan 

Dito’y pansinin: Hulyo 27, 1914 nang nagsisigaw si G. Felix Manalo, at 
ang kanyang sinisigawan ay itong apat na Ministro de Guerra. At sa ibang 

-34- 



pakahulugan; sinisigawan niya ang mga hindi pa napaloob sa Digmaan. Kung 
gayon parang nasisiraan siya ng bait sapagkat inaaralan niya o sinisigawan 
ang mga wala. 

At ngayon naman ay linawin natin ang apat na larawan ng apat na anghel na 
nasa aklat nilangpinamagatang “SULO” sa p. 82-83. At ang apat na anghel 
na ito ay panay na may pakpak, ay inilarawan sa apat na sulok ng lupa, at 
mababasa sa ibaba nito: “At nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa 
apat na sulok ng lupa” (Apoe. 7:1). Ang apat na anghel na ito ay ang Big Four, 
Francia, Englatera, Italya, at Amerika na nakatayo sa apat na direksiyon g 
mundo; ang Silangan, Kanluran, Hilaga at Timog. (Nakalarawan ding naka- 
amerikana ang apat na kumakatawan sa apat na anghel.) 

PANSININ: Ang tatlo sa kanila ay pawang taga Europa. (Englatera, Francia at 
Italya) At si Wilson naman ay taga Amerika. Kaya dahil diyan 
ay kamangmangang sabihing nasa apat na direksiyon ng mundo 
ang naturang apat. 

At ito namang talata 3 ng kapitulo 7 ng Apoe. na ganito ang sinasabi: 
“hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating 
Dios”. 

Pansinin: Tinawag ito ng “ibang anghel na kaatin niya ang apat na anghel.” 

Ang tanong naman natin ay ito: Umanib ba sa INK na itinayo ni G. Felix 
Manalo ang apat na anghel o ang apat na Ministro de Guerra, upang maging 
kaating Dios nina G. Felix Manalo? (Hindi po) At sapagkat hindi nga kung 
gayon paltos na naman ang nasusulat sa Magasing PASUGO Peb. 1968 p. 20 
na ganito ang sinasabi: 

“Sino ang tinutukoy ngsalitang “dahil sa atin? Lahat ba ng taong makababasa 
at nakarinig ng salitang ito? Ang tinutukoy ng salitang “dahil sa atin” ay ang 
nagsasalita at ang kinakausap. Sino ang nagsasalita? Ang nagsasalita ay si 
Apostol Pablo, Ministro ng Iglesya ni Cristo at ang kinakausap niya’y ang mga 
kaanib nglglesya ni Cristo.” 

Ang ibig nilang palitawin dito, ang magkakaanib at iisang pananampalataya 
ay siyang magkaka-atin. At ayon pa rin sa PASUGO Mayo 1964, p. 1, sinasabi 
nilang “ang tanging may Dios ay si Felix Manalo at ang mga umugnay sa 
kanyang gawain”. 

At sapagkat hindi natatakan o umanib sa Iglesya Manalista ang apat na 

- 35 - 



Ministro de Guerra, kaya hindi totoo na si Felix Manalo ang “ibang anghel” 
sa Apoe. 7:2-3, at hindi rin totoo, na: sina Orlando, Clemenceau, George at 
Wilson ang apat na anghel sa Apoe. 7:1. At dahil dito ay nais kong ipabatid sa 
mga kinauukulan ang isa pa nilang patakaran na sila rin ang nagpapawalang 
saysay, na ito’y nasusulat sa kanilang PASUGO Mayo 1970, p. 32, na ganito 
ang sinasabi nila: 

“Nasusulat sa Isaias 34:16... Kaya hindi dapat humigit sa nasusulat sa Banal 
na Kasulatan o Bibliya, ay sapagkat ito ay hindi kulang. Ito ay sapat na upang 
sampalatayanan sa ikapagiging dapat ng tao sa harap ng Dios. Hindi na ito 
nangangailangan ng kasama.” 

NOTA: Pansinin ang kanilang ginagamit na Reperensya, na hindi 
masusumpungan sa Banal na Kasulatan o Bibliya, na ang mga 
Reperensyang ito’y mga kasaysayan at iba-iba pa. Kaya kapuna-puna 
ang ginagawa nitong mga panatikong ito. Aral nila laban sa kanila. 

PAKSA: SI G. FELIX MANALO BA ANG IBONG MANDARAGIT NA 
HINULAAN SA ISAIAS 46:11? 

Ang ibong mandaragit na mababasa sa Isaias 46:11, ay mababasa sa PASUGO 
na si Felix Manalo raw ang tinutukoy, at ang talatang ito ni Isaias 46:11 ay 
ganito ang sinasabi: 

“Buhat sa silanganan, tinatawag ko ang ibong mandaragit, buhat sa malayong 
lupain ang taong (gaganap) ng aking mga balak. Kung ano ang aking sinabi 
ay siya kong gagawin; kung ano ang aking binalak ay siya kong isasagawa”. 

PANSININ: Ang interpretasyon nina G. F: Manalo at ng mga panatikong 
MANALISTA ay ganito: 

1 . Ang ibon ay mula sa silangan — W. History. B.S.A. p. 445 

2. Ang tao na iyon din ang ibon ay mula sa malayong lupain, mga 
pulo ng dagat — Isaias 24:15, ang Pilipinas. 

3. Si G. Felix Manalo ang ibong mandaragit mula sa Pilipinas. 

Ang ibong mandaragit na ito na hinulaan ni Propeta Isaias ay si Ciro na hari 
ng Persia, ayon sa mga Pantas at Dalubhasa sa mga Kasaysayan at sa Banal 
na Kasulatan. 

Kaya ang hulang ito (Isaias 46:11) na ipinatutungkol ni G. Felix Manalo 

-36- 



sa kanyang sarili, ay hindi dapat bigyang pansin kung isasaalang-alang sa 
mga nailahad na mga paksa. Bakit? Sapagkat nasusulat sa Santiago 2:10 ang 
ganitong mga pangungusap: 

“Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan, at gayon ma’y 
natisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat.” 

Si Felix Manalo’y napatunayan natin na hindi Sinugo ng Dios, ayon sa 
paliwanag ng kanilang Magasing PASUGO at gayon din sa Banal na 
Kasulatan; na anupa’t ang mga itinurong aral ay hindi nagmula sa Dios kundi 
nagmula lamang sa kanyang sarili. Bakit? Sapagkat wala sa Bibliya at laban pa 
sa Bibliya. Ang Magasing PASUGO ay laban sa Magasing PAUGO. 

Datapwa’t bagaman wala nang pangangailangan pa o nasabi nga natin na hindi 
dapat pansinin pa ang bagay na ito, ay sa kapanan ng mga walang kabatiran 
sa hulang ito, narito ang pahapyaw na paglibnaw tungkol sa “silanganan 
at malayong lupain at mga pulo ng dagat” na kanilang pinagbabatayan na 
umano’y ang Bansang Pilipinas, at ilalahad natin ito sa pamamagitan ng mga 
tanong at sagot: 

1 TANONG: Saang dako ng daigdig ang tinutukoy ng Banal na Kasulatan na 
Silanganan? 

SAGOT: 1. Genesis 25:6: 

“Datapwa’t ang mga anak ng naging mga babae ni Abraham 
ay pinagbigyan ni Abraham Ng mga kaloob; at samantalang 
nabubuhay pa siya ay inilayo niya kay Isaae na kanyang anak sa 
dakong Silanganan sa lupaing silanganan.” 

Pansinin: Ang mga anak ni Abraham ay pinapunta sa Silanganan. 
Ang mga ito’y anak ni Abraham sa laman. Si Felix Manalo’y hindi 
anak sa laman ni Abraham. 

2. Genesis 29:1,4: 

“Nang magkagayo’y si Jacob sa kanyang paglalakbay ay napasa 
Lupain ng mga anak ng Silanganan. At sinabi sa kanila ni Jacob; 
mga kapatid ko, taga saan kayo? At kanilang sinabi, taga Haran 
kami”. (kapatid —kapwa Israelita) 

3. Deut. 4 :47-49: 

“At kanilang sinakop ang kanyang lupain na pinakaari, at ang 
-37- 



lupain ni Og na Hari sa Basan, ang dalawang hari ni Amorreo, na 
nangasa dako pa roon ng Jordan sa dakong sinisikatan ng araw. 
Mula sa Aroer na nasa hangganan ng libis ng Arnon hanggang 
sa bundok ng Sion o Hermon at ang buong Araba sa dako roon 
ng Jordan sa DAKONG SILANGANAN hanggang sa dagat ng 
Araba sa ibaba ng gulod ng Pisga.” 


PANSININ: Ang SILANGANAN na binanggit sa Isaias 46:11, ay walang 
pangalan ng bansa na sinasabi. At sapagkat Bibliya ang may sabi 
nito, ay dapat din na Bibliya ang magsasabi kung saan naroroon. 
Ngayon, ipinakita at sinabi sa atin ang dakong tinatawag ng 
Bibliya na SILANGANAN. At ang sabi ay sa dako pa roon ng 
Jordan. (Pansinin sa mga talatang ito) 

Dahil diyan ay maliwanag na paltos at kamangmangang sabihing sa Pilipinas 
ang tinutukoy na SILANGANAN sa Isaias 46:11. At huwag isali dito ang 
World History p. 445 

At ngayon ay sisipiin natin ang nasa Isaias 24:15, na kanilang pinagbabatayan 
hinggil sa SILANGANAN at MGA PULO NG DAGAT, na ganito ang 
nasusulat: 

“Kayat luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa SILANGANAN, samakatuwid 
bagay ang pangalan ng Panginoon, ang Dios ng Israel, sa MGA PULO NG 
DAGAT.” 

TANONG: Mayroon bang masusumpungan sa Banal na Kasulatan na lugar ng 
“MGA PULO NG DAGAT”? 

SAGOT: Mayroon at si Isaias din ang una nating pasasagutin dito, at sa Isaias 
11 :ll-12a na ganito ang pahayag: “At mangyayari sa araw na yaon 
na ilalapag ng Panginoon uli ang kanyang kamay na ikalawa upang 
mabawi ang nalalabi sa kanyang bayan na nalalabi mula sa Asira, at 
mula sa Ehipto, at mula sa Patros, at mula sa Cus, at mula sa Elam, 
at mula sa Sinar, at mula sa Amoth, at mula sa “MGA PULO NG 
DAGAT”. 

PANSININ: Unawain sa mga binanggit dito na Walang nabanggit na 
Pilipinas. 

Sa Esther 10:1 ay ganito ang sinasabi: 

-38- 



“At ang Haring Assuero ay nag-atang ng buwis sa lupain at sa mga “PULO 
NG DAGAT”. 


Ngayon ay ito naman ang tanong: 

Ang bayang Pilipinas na maraming mga “PULO NG DAGAT” ay nagbayad 
po ba ng buwis kay Haring Assuero? O sa kasaysayan ng Bayang Pilipinas, 
mababasa po ba na nasakop ni Haring Assuero ang bansang Pilipinas? Sa 
tanong na ito’y tiyak na mangangamatis ang mga Manolotes panatikostes. 
Kaunting pagbubulay-bulay mga kababayan! 

TANONG: Yaon bang “MALAYONG LUPAIN” na binanggit ni Propeta Isaias 
46:11, saan naman mababasa at aling bansa ang tinutukoy? 

SAGOT: Sa Isaias 39:3 ayganito angpahayag: “Nang magkagayo’y dumating si 
Isaias na propeta sa Haring Ezequias at nagsabi sa kanya; Anong 
sinasabi ng mga lalaking ito, at saan nanggaling na nagparito sila 
sa iyo? At sinabi ni Ezequias; Sila’y nagsiparito sa akin mula sa 
malayong LUPAIN.” (Ang mga lalaking nabanggit dito ay ang mga 
pangkat ni Ciro) 

Sa talatang ito ay ipinababatid sa lahat na ang MALAYONG LUPAIN na 
nasusulat sa Bibliya ay doon sa Babilonia at hindi sa Pilipinas. Dahil diyan, 
sino ngayon ang dapat paniwalaan, sina Manalo ba o si Isaias na sumulat 
sa Isaia 46:11, at Isaias 39:3? O ang World History nina Boak, Slosson at 
Anderson, p. 445, na ito ay ginagamit nilang patotoo upang linlangin ang 
mga walang muwang sa bagay na ito. 

Dapat nating malaman ang buong katotohanan. Ang World History ay 
naglalaman ng mga katotohanan. Datapuwa’t suriin ang mga bagay-bagay 
na inilalarawan ng bawat manunulat kung ano yaon. Isang halimbawa’y may 
sumulat sa lalawigan ng Abra at ilarawan niya ang apat na direksiyon: Silangan 
— Isabela, Kanluran — Vigan, Iloeos Sur; Hilaga — Laoag, iloeos Norte; at 
Timog — La Union o Cabanatuan. Sa gayon, mayroon lamang hangganan 
na inilalarawan. Dahil diyan, siya na sumulat ang dapat tanungin kung ano 
ang ibig sabihin, at huwag sa ibang manunulat. Ang ibig kong ipagunita sa 
halimbawang ito, si Isaias ang nagpahayag ng SILANGAN, MALAYONG 
LUPAIN at MGA PULO NG DAGAT, siya rin ang dapat magturo kung 
nasaan ang mga sinasabi. O kaya, kung Bibliya ang pinagmulan ng mga bagay 
na sinalita, ay Bibliya rin ang magbigay ng liwanag. 

Ngayon ay nais kong sariwain sa ala-ala ng mga kinauukulan ng bagay na ito 

- 39 - 



ay baka magtanim sila ng galit sa atin ay unawain nila ang nasusulat sa mga 
Magasing PASUGONG sumusunod: 


1. PASUGO Okt. 1956, p. 29: 

“Bakit ang hindi nag-aral ng Iglesya ni Cristo ang iyong tuligsain? Ipakita 
ninyo sa pamamagitan ng Bibliya na mali ang aming mga aral. Ito ang 
dapat ninyong gawin. 

2. PASUGO Marso 1962, P. 2: 

Makagagawa ka ng mabuti kung ang mga aral ng INK ay iyong tututulan 
at ipakita mo sa pamamagitan ng Bibliya. Kung iyan ay magagawa mo... 
makapaglilingkod ka pa sa Dios at makapaglilingkod ka pa sa kapwa mo 
tao.” (sana’y maunawaan ng mga kinauukulan ang nasusulat na ito sa 
kanilang Magasing PASUGO). 

PAKSA: ANG IGLESYANG LAGANAP SA MUNDO AY MAY SATANAS 
(DAW) NA DIABLO. 

Ang Paksa na ating tatalakayin ngayon ay ang Iglesyang Pambuong 
Sanlibutan na siya raw ang nadaya ni Satanas at ang buong sanlibutan kay 
Satanas (Diablo) 

PASUGO Setyembre 1970, p. 20: 

“Sino ba ang nakadaya sa buong sanlibutan ayon sa itinuturo ng Banal 
na Kasulatan? Sa Apoe. 12:9 ay ganito ang ating mababasa: At inihagis 
ang malaking Ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang nakadaya sa 
buong sanlibutan. “Sinasabi ng Banal na Kasulatan o Bibliya na si Satanas 
o ang Diablo ang nakadaya sa buong sanlibutan. Kay Satanas ang Pambuong 
Sanlibutan. Kung ang Iglesya Katolika Romana ay pambuong sanlibutan o 
laganap sa buong sanlibutan kunggayon ito angnadaya ni Satanas.” 

Iyan ang paghatol nina G. Felix Manalo sa Iglesyang Pambuong Sanlibutan. 
Datapuwat ang nais kong una sa lahat na bigyang pansin dito ay mali ang 
paggamit ng talata ng Bibliya. Bakit? Sapagkat ang tinatanong ng PASUGO ay 
kung sino ANG NAKADAYA SA BUONG SANLIBUTAN. At ang pinanagot 
na talata ay DUMADAYA ang sinasabi at hindi nakadaya; na anupa t dinadaya 
pa lamang at hindi nadaya na. 

Dahil dito ay ito naman ang mga tanong: 

1— T: Ito bang lglesya na itinaguyod nina Manalo ay para sa Pilipinas 

-40- 



lamang o pambuong mundo at naging laganap na sa buong daigdig? 


S: Ang sasagot sa tanong na ito ay ang PASUGO na napalathala noong 
Abril 1969, at ang nababasa sa huling panakip ay ganito: (Patula) 
“Kung buhay ang sugo, makikita niya na hindi nasayang; Ang mga 
panahong kanyang ginugol nang siya’y mangaral; Saka ang Iglesya’y 
hindi lamang dito ngayon nakatatag; Tumawid na ito sa ibayong 
Pangpang nitong Pilipinas; Pati na sa Haway at sa San Francisco doo’y 
lumaganap; Nakatatag ngayon si Gristong pinakahahamak; Papaano 
di gayon ay kalat na ngayon ang mga kapatid; At nangakalatag sa 
palibut-libot ng buong daigdig.” (Hindi totoo ito, ngunit napasilat — 
•••) 

Dito pa lamang sa unang puntong ito, ay nangangamote na sina 
Manalotos. Bakit? Sapagkat sila ang may sabi na ang Iglesyang laganap o 
pambuong sanlibutan, ay siya ang nadaya ni Satanas na Diablo; 

PANSININ: Ang kanilang mga Kapatid daw ay nangakalatag sa palibut- 
libot ng buong daigdig. Kahabag-habag na nilalang ng Dios. 

2 — T: Mayroon pa bang ibang daigdig na kinaroroonan ng mga tao? O wala ba 

sina G. Manalotes dito sa daigdig na ito? 

S: Narito rin sila nakasama natin samundo Kunggayonkay Satanas din sila, 
ayon sa kanilang sinabi, na kay Satanas ang buong mundo. 

3 — T: Ang buong mundong ito, o ang mga nasa mundo ay kay Satanas na b a at 

hindi sa Dios? 

S: Ang sabi ng mga talata ng Bibliya ay ganito: Salmo 50:7,12 “lyong 
dinggin, O Bayan, at ako’ymagsasalita, O Israel, at ako’ymagpapatotoo 
sa iyo; Kung ako’y magutom ay hindi ko sasaysayin sa iyo: sapagkat 
ang sanlibutan ay akin at ang buong narito.” Idaragdag pa natin ang 
sabi sa 1 Gorinto 10:26, ay ganito: pagkat ang lupa ay sa Panginoon at 
ang kabuuan ng narito.” 

KONKLUSYON: Sa anumang sabihin nina Manalo at ng kanilang mga 
panatikong Ministro; nasa Bibliya at wala sa Bibliya ay 
may nakaabang na panlunas na nasusulat sa PASUGO. At 
sa wakas mga kababayang Manalista ay nakikiusap ako sa 
inyo na sagutin at isulat sa Magasing PASUGO ang inyong 
mga paliwanag at opinyon sa mga inilahad kong ito. 


Julian Pinzon 


-41 - 



Si Solomon at si Manalo 


Si Solomon ay marunong na Hari at naging dakila sa mga mata ng mga tao 
at sa paningin ng Dios; ngunit sa pagkakaroon niya ng maraming asawa ay 
naging masama siya sa mata ng Dios (3 Hari 11:1-4; Bibliya Protestante: 1 
Hari 11:1,4). 

Wala tayong nabasa sa Banal na Kasulatan na pangalang Felix Manalo na 
naging dakila kailanman sa mata ng tao kaya’y sa mata ng Dios; ngunit 
alam nating ang ibig gawin ni Manalo upang matulad kay Solomon, ayon sa 
nasasabi sa kanyang buhay, ay ang gawang pagkalabag ni Solomon sa kalooban 
ng Dios, — ang kasamaan, kung gayon, at hindi ang kabutihan ni Solomon 
ang pagiging Solomon ni Manalo. Mahigpit na ipinagbabawal ng Dios 
noong unang panahon, ngayon at kailanman ang gawang “pangangalunya” 
(Gen. 39:7-9; Ex. 20:14, 17; Mat. 19:18). Ang sinabi ng Dios na: “Kayo’y 
magpakarami” (Gen. 1:28), ay hindi batas o kaya’y utos, kundi isang pagpapala 
lamang. Sa katunaya’y gayon din: “kayo’y magpakarami”, ang sinabi ng Dios 
sa mga hayop (Gen. 1:22), na alam nating walang ipinatutuntong batas na 
anuman sa mga lyon ang Dios. 

Ang Anghel at si Manalo 

Hindi kaila sa atin na ang bawat isa ay mayrong anghel na tagatanod na 
sumasapiling ng Dios (Mat. 18:10). Alam natin na ang anghel na sinusugo o 
sugo ng Dios ay espiritu, at saka walang asawa at di nag-aasawa kailanman. 
Ngunit ang pagkakaiba ni Felix Manalong tinatawag ding anghel ng ilan 
sa ating mga Pilipino (INK) sa tunay na Anghel na sinasabi sa Banal na 
Kasulatan, ay itong Manalong Anghel ay hindi nakakakita sa Dios, hindi 
nasasabi sa Banal na Kasulatan na nakarating siya sa Tronong kasama ng 
mga ibang Anghel, gaya ng nasasabi sa inaangkin niyang Pahayag 7:2-3, 11, 
na ang nasasabing mga Anghel doon ay nagsipaglagay ng mga tanda sa mga 
noo sa 144,000 sa bawat angkan ng Israel. At saka itong anghel na Manalo 
ay nasasabing may asawa at maraming “kulasisi”, ayon sa nabasa natin sa 
unahan. (Anghel-Manalo, PASUGO Mayo 1952, p. 21) 

Marahil ay sasabihin ng mga pikit-matang kumakapit kay Manalo ang 
ganitong pagmamatuwid: “Si Cristo man ay pinaratangan din”. 

Ngunit dapat malaman na talaga namang alam ng mga tunay na Katoliko na 
pinaratangan nga si Cristo, ngunit iba siya kay. Manalo, sapagkat si Cristo ay 
tunay na walang kasalanan at di siya nagkasala kailanman (Juan 8:46); alam 
natin kung bakit gayon ang nangyari at dapat mangyari kay Cristo. 

-42 - 



BABALA: 


Ang mga kapwa o Pilipino ay magsuri sanang mabuti, mag-isip ng mabuti, 
mag-ingat ng mabuti, sapagkat kailangang matupad, natupad, natutupad at 
matutupad ang hulang sabi ng ating Panginoon, na ganito: “At maraming 
bulaang propeta ang magsisibangon, at maililigaw nila ang marami” (Mat. 
24:11). 

Subalit kahabag-habag ang mga mangliligawat ganoon din ang mga maililigaw 
Pahayag 20:9-10). At sa wakas ay lagi nating alalahanin aug sinabi ng ating 
Panginoong Jesu-Cristo na ganito: “Mangag-ingat kayo sa mga bulaang 
propeta (bulaang mangangaral) na naparirito sa inyo na may damit tupa 
(balatkayo) ngunit sa loob ay matatakaw na asong gubat. Sa pamamagitan 
ng kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Makapuputi bago ang mga 
tao ng mga ubas sa mga tinikan, o ng higos sa dawagan?... Hindi ang bawat 
nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit: 
kundi ang gumaganap lamang ng kalooban ng aking Amang nasa langit” 
(Mat. 7:15,1 5,21). 

Mag-isip ang mga may pag iisip! 


Huling Tanong: 


Lino D. Javier 


Bakit tinawag ni Felix M. Ysagun ang kanyang Iglesyang itinatag “Iglesya ni 
Cristo”, kung hinamak niya si Cristo? 


-43 - 



OUR lady of victories church, 
eonseerated on Mareh 1, 1997 
by H.E. Bishop Fellay, 
is a mission ehureh of the 
Soeiety of St. Pius X 
* * * 

The SoeiET y of Sr. Pius X 
is an official eongregation 
of Roman Catholic priests 
and eelebrates exclusively the 
Traditional Lattn Tridenhne Mass, the Mass 
canonized for all time by order of the Council of 
Trent through the Pap al Bull Quo Primum 
by Pepe St. Pius V in 1570. 



Our Lady of Yietories Oiureh 

2 Cannon Rd., eor. Betty-Go Belmonte St. 
Brgy. Mariana, New Manila, Quezon City 
T el.: 725-5926 / Fax: 7250725 









